I 


Republic of the Philippines 
OFFICE OF THE PRESIDENT 

COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 


CHED MEMORANDUM ORDER 
No. 57 

Series of 2017 



| OFFICIAL^ 
O RELEASE § 
£ CHED C*nM! Offle* O’ 
> OEC0R03 SECTION * 

V.nX 


Subject : POLICY ON THE OFFERING OF FIUPINO SUBJECTS IN ALL 

HIGHER EDUCATION PROGRAMS AS PART OF THE NEW 
GENERAL EDUCATION CURRICULUM PER CHED MEMORANDUM 
ORDER NO. 20, SERIES OF 2013 


In accordance with the pertinent provisions of Republic Act (RA) No 7722, otherwise 
known as the "Higher Education Act of 1994", and by virtue of Commission en banc 
Resolution No R-002-2017 dated June 15. 2017. the following policy is hereby adopted 
and promulgated by the Commission on the offering of Filipino subjects in all higher 
education programs as part of the New General Education Curriculum per CHED 
Memorandum Order No. 20. series of 2013 which shall be implemented effective Academic 
Year 2018-2019 

Background 

This policy is being issued in compliance with the Supreme Court en banc Resolution 
dated April 21. 2015 in the case entitled ‘Dr Bienvenido Lumbers, el al. vs. President 
Benigno Aquino III, el al ' G R. No. 217451, which issued a Temporary Restraining Order 
(TRO) enjoining the Commission on Higher Education from implementing and enforcing the 
provision of CMO No 20. series of 2013, insofar as it excluded from the curriculum for 
college Filipino and Panitikan as core courses. The said Supreme Court en banc 
Resolution specifically states the following 

"NOW THEREFORE, effective immediately and continuing until 
further orders from this Court. You, respondents, your agents, 
representatives, or persons acting In your place or stead, are hereby 
ENJOINED from implementing and enforcing the provision of Commission 
on Higher Education Memorandum Order No. 20, series of 2013, insofar as 
it excluded from the curriculum for college Filipino and Panitikan as core 
courses" 

Tho Policy 

In view of the said TRO of the Supreme Court, all are enjoined to take due note of. 
and continue implementing the following provision of CMO No 04, s 1997, entitled 
"Guidelines for Implementation of CHED Memorandum Order No. 59, s 1996, "New 
General Education Curriculum (GEC)' in reference to the inclusion of Filipino and Panitikan 
as core courses until further notice by the High Tnbunal 

CMO No. 59 s. 1996 

xxx 


"Filipino — 9 units’ 


xxx 


Higher Education Development Cantor Building. C.P Garda Ava. UP Campu*. Oilman. Quezon City, Philippine* 
Web Site MW£t)SKl.QOvVb Tot. Nos. 441-1177,385-4391.441-1169,441-1149,441-1170.441-1216.392-5296 441-1220 
441-1228.988-0002.441-0750,441-1254,441-1235.441-1255.411-8910.441-1171 352-1871 


i 


CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SA KOLEHIYO (Nobyembre 
2017L Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA Pahina 1 ng98 








The above refers to the minimum requirement for GEC-A for fields of study 
related to Humanities. Social Sciences and Communication. 


CMO No. 4 s. 1997 

"Students majoring in fields other than the Humanities, Social 
Sciences and Communication need not follow GEC-A but instead 
may follow another set of minimum requirements known as GEC-B 
which consists of the following 

a. xxx 

Filipino - 6 units" 

XXX 

All concerned are hereby enjoined to comply and implement the above requirement 
of CMO No 59. s. 1996 and CMO No 4. s. 1997 provisions during the pendency of the 
Supreme Court TRO Failure to comply may be construed as a direct or indirect violation of 
the TRO with possible sanctions by the Supreme Court. 

Furthermore, the higher education institutions (HEIs) in the exercise of academic 
freedom in its curricular offenngs. shall have the flexibility to determine the appropnate 
terms (semester/trimester/quarter) where the above-mentioned Filipino courses shall be 
offered 

For strict compliance of all HEIs and concerned officials 

Issued this 16th of June 2017 at the HEDC Building, CP Garda Avenue. UP 
Diiiman Campus. Quezon City. 


For the Commission 



PATRICIA B. LICUANAN, Ph.D. 

Chairperson 


Copy furnished 
Atty. Enriqueta E Vidal 
Clerk of Court 
Supreme Court 



J 


CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SA KOLEHIYO (Nobyembre 
2017L Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA Pahina2 ng98 













PALIWANAG 


Narito na ang SILABUS ng LIMANG (5) bagong asignaturang FILIPINO AT 
PANITIKAN sa kolehiyo: 1) KOMFIL (Kontektstwalisadong Komunikasyon sa 
Filipino); 2) FILDIS (Filipino sa Iba't Ibang Disiplina); at 3) DALUMATFIL (Dalumat 
ng/sa Filipino); 4) SOSLIT (Sosyedad at Literatura/Panitikang Panlipunan) at 5) 
SINESOS (SineSosyedad/Pelikulang Panlipunan). 

KOMFIL - pahina 4-21 
FILDIS - pahina 22-48 
DALUMATFIL - pahina 49-63 
SOSLIT - pahina 64-82 
SINESOS-pahina 83-98 

Ang mga silabus na ito ay naka-angkla sa konteksto at pangangailangan ng mga Pilipino 
- di gaya ng basurang "Malayuning Komunikasyon" na literal na isinalin lamang ng CHED 
mula sa "Purposive Communication." 

Ang format ng mga silabus na ito ay sumusunod sa format na inilabas ng CHED. Dumaan 
na ito sa mahigit 12 malakihan at maliitang konsultasyon/worksyap sa iba’t ibang 
bahagi ng bansa, at patuloy nating nililinang at isinasaayos ang mga silabus na 
ito. Ang mga silabus na ito ay alinsunod sa CMO No. 57, Series of 2013 (ang 
dokumentong nasa p. 1-2 ng kalatas na ito) at CHED memorandum na may petsang 
18 July 2016 kaugnay ng PANANATILI NG 6-9YUNIT NG FILIPINO, AT 3 
-6 YUNIT NG PANITIKAN (makikita sa http://api.ched.ph/api/v1/download/1864 o kaya’y 
sa https://clubmanila.files.wordpress.com/2017/06/clarification-on-the-implementation- 

of-cmo-no-20-series-of-2013-entitled-qeneral-education-currciculum -holistic- 
understandings-intellectual-and-civic-competencies.pdf) , bilang pagtupad sa isang 
resolusyon ng Korte Suprema na nagpahinto sa pagpatay sa Filipino sa kolehiyo 
(mababasa sa 

http ://sc.iudiciary.gov.ph/pdf/web/viewer.html?file=/iurisprudence/resolutions/2015/04/21 

7451.pdf ) 

MAAARI NANG ITURO ANG MGA ASIGNATURANG ITO MULA SA SCHOOL YEAR 
2018-2019 O MAS MAAAGA PA (SA KASO NG MGA PAARALAN NA GUSTO NANG 
MAGPILOT-TEST NG BAGONG KURIKULUM). 

ANG MGA KOLEHIYO/UNIBERSIDAD NA HINDI SUSUNOD SA MGA NABANGGIT 
NA CHED MEMO AT ATAS NG KORTE SUPREMA AY IUULAT NG TANGGOL WIKA 
SA KORTE SUPREMA PARA MAPATAWAN NG CONTEMPT OF COURT 
(MANGYARING l-ULAT SA TANGGOL WIKA ANG PANGALAN NG PAARALAN NA 
AYAW MAGPATUPAD NG DESISYON NG KORTE SUPREMA KAUGNAY NG 
FILIPINO AT PANITIKAN. 

Mangyaring magpadala ng mensahe sa www.facebook.com/TANGGOLWIKA 
para sa feedback, tanong atbp. hinggil sa mga silabus na ito. 

Hinihikayat namin ang lahat na na timbrehan kami hinggil sa mga babasahin, 
panoorin atbp. na maaari pang idagdag sa mga sanggunian. 

CONTINUING PROJECT PO ITO KAYA ABANGAN ANG REGULAR NA REBISYON. 
Pagtulung-tulungan po natin...A luta continual Tuloy ang laban! 


CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SA KOLEHIYO (Nobyembre 
20171. Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA Pahina 3 ng98 














SILABUS NG BAGONG ASIGNATURANG FILIPINO SA KOLEHIYO 
Pamagat ng Kurso: KONTEKSTWALISADONG KOMUNIKASYON SA FILIPINO (KOMFIL) 

Bilang ng Yunit: 3 

Deskripsyon ng Kurso: Ang KOMFIL ay isang praktikal na kursong nagpapalawak at nagpapalalim sa kontekstwalisadong komunikasyon sa wikang 
Filipino ng mga mamamayang Pilipino sa kani-kanilang mga komunidad sa partikular, at sa buong lipunang Pilipino sa pangkalahatan. Nakatuon ang 
kursong ito sa makrokasanayang pakikinig at pagsasalita, gayundin sa kasanayan sa paggamit ng iba’t ibang tradisyonal at modernong midya na 
makabuluhan sa kontekstong Pilipino sa iba’t ibang antas at larangan. 

Inaasahang Matututuhan: 

Sa pagtatapos ng kurso, inaaasahang matututuhan ng mga mag-aaral ang mga sumusunod: 

Kaalaman 

1. Mailarawan ang mga gawing pangkomunikasyon ng mga Pilipino sa iba’t ibang antas at larangan. 

2. Maipaliwanag ang kabuluhan ng wikang Filipino bilang mabisang wika sa kontektwalisadong komunikasyon sa mga komunidad at sa buong 
bansa. 

3. Matukoy ang mga pangunahing suliraning panlipunan sa mga komunidad at sa buong bansa. 

4. Matukoy ang mga mapagkakatiwalaan, makabuluhan at kapaki-pakinabang na sanggunian sa pananaliksik 

5. Makapagmungkahi ng mga solusyon sa mga pangunahing suliraning panlipunan sa mga komunidad at sa buong bansa, batay sa 
pananaliksik. 

CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SA KOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina4 ng98 






6. Maipaliwanag ang mahigpit na ugnayan ng pagpapalakas ng wikang pambansa, pagpapatibay ng kolektibong identidad, at pambansang 
kaunlaran. 

Kasanayan 

1. Magamit ang wikang Filipino sa iba’t ibang tiyak na sitwasyong pangkomunikasyon sa lipunang Pilipino. 

2. Makapagpahayag ng mga makabuluhang kaisipan sa pamamagitan ng tradisyonal at modernong midyang akmasa kontekstong Pilipino. 

3. Makagawa ng mga malikhain at mapanghikayat na presentasyon ng impormasyon at analisis na akma sa iba’t ibang konteksto. 

4. Makagawa ng makabuluhan at mabisang materyales sa komunikasyon na akma sa iba’t ibang konteksto. 

5. Malinang ang Filipino bilang daluyan ng inter/multidisiplinaring diskurso na nakaugat sa mga realidad ng lipunang Pilipino. 

Halagahan 

1. Mapalalim ang pagpapahalaga sa sariling paraan ng pagpapahayag ng mga Pilipino sa iba’t ibang antas atlarangan. 

2. Makapagbalangkas ng gabayetikal kaugnay ng paggamit ng iba’t ibang porma ng midya. 

3. Maisaalang-alang ang kultura atibapang aspektong panlipunan sa pakikipagpalitang-ideya. 

4. Makapag-ambag sa pagtataguyod ng wikang Filipino bilang daluyan ng makabuluhan at mataas na antas ng diskurso na akma at nakaugat 
sa lipunang Pilipino, bilang lunsaran sa mas mabisang pakikipag-ugnayan sa mga mamamayan ng ibang bansa. 

Bilang ng oras: 3 oras bawat linggo sa loob ng 18 linggo o 54 oras sa isang semester 


Linggo 

Mga Paksa 

1-3 

Introduksyon: Ang Pagtataguyod ng Wikang Pambansa sa Mas Mataas na Antas 
ng Edukasyon at Lagpas Pa 

(Kailangang ipaliwanag dito na tinangkang paslangin ng Commission on Higher 
Education ang Filipino sa kolehiyo, at ipinaglaban ito ng iba’t ibang grupo sa 
pangunguna ng Alyansa ng Mga Tagapagtanggol ng Wikang Filipino/TANGGOL WIKA 
kaya’t hanggang ngayon ay may asignaturang Filipino pa rin sa kolehiyo. Kailangang 
bigyang-diin sa bahaging ito ang kahalagahan ng wikang pambansa sa pagbubuo ng 
makabuluhang diskurso sa iba’t ibang larangan ng komunikasyon at pananaliksik.) 

Pagpoproseo ng Impormasyon Para sa Komunikasyon 


CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SAKOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 5 ng98 










• Pagpili ng Batis (Sources) ng Impormasyon 

• Pagbabasa at Pananaliksik ng Impormasyon 

• Pagbubuod at Pag-uugnay-ugnay ng Impormasyon 

• Pagbubuo ng Sariling Pagsusuri Batay sa Impormasyon 

Mga Gawing Pangkomunikasyon ng mga Pilipino 

• Tsismisan 

• Umpukan 

• Talakayan 

• Pagbabahay-bahay 

• Pulong-bayan 

• Komunikasyong Di Berbal (Kumpas atbp.) 

• Mga Ekspresyong Lokal 


4-6 

Mga Napapanahong Isyung Lokal at Nasyonal 

• Korapsyon 

• Konsepto ng “Bayani” 

• Kalagayan ng serbisyong pabahay, pangkalusugan, transportasyon, 

edukasyon atbp. 

• Bagyo, baha, polusyon, mabilis na urbanisasyon, malawakang pag(ka)wasak 
ng/sa kalikasan, climate change atbp. 

• Kultural/po li ti kal/li ngg uwi sti ko ng/eko no mi ko ng 
dislokasyon/displacement/marhinalisasyon ng mga lumad at iba pang 
katutubong pangkat/pambansang minorya, mga maralitang tagalungsod (urban 
poor), manggagawang kontraktwal, magsasaka, tindero/a, tsuper ng dyip at 
traysikel, kabataang manggagawa, out-of-school youth, migrante atbp. sa 
panahon/bunsod ng globalisasyon 

• Kahirapan, malnutrisyon, (kawalan ng) seguridad sa pagkain 

(Malaya ang guro na palawakin ang bahaging ito batay sa pangangailangan. Maaaring 
pahapyaw lamang din ang pagtakakay sa bahaging ito bilang paghahanda sa susunod 
na bahagi. Kailangan ang pahapyaw na pagtalakay sa mga isyung ito upang 
magkaroon ng makabuluhang nilalaman ang mga pagsasanay ng mga estudyante sa 
mga tiyak na sitwasyong pangkomunikasyon. Lunsaran ang mga talakayang ito sa 


CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SA KOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 6 ng98 









paglinang ng kasanayang komunikatibo ng mga Pilipino sa mas matataas na antas ng 
diskurso na nakaugat sa realidad ng kanilang lipunang ginagalawan, tungo sa 
intelektwalisasyon ng wikang pambansa at paghuhubog ng mga mamamayang may 
mapanuri at malikhaing pag-iisip.) 

7-18 

Mga Tiyak na Sitwasyong Pangkomunikasyon 

• Forum, Lektyur, Seminar 

• Worksyap 

• Symposium at Kumperensya 

• Roundtable at Small Group Discussion 

• Kondukta ng Pulong/Miting/Asembliya 

• Pasalitang Pag-uulat sa Maliitat Malaking Pangkat 

• Programa sa Radyo at Telebisyon 

• Videoconferencing 

• Komunikasyon sa Social Media 


CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SAKOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 7 ng98 









KONTEKSTWALISADONG KOMUNIKASYON SA FILIPINO (KOMFIL) 

Plano ng Mga Aralin 


Inaasahang Matututuhan 

Kaalaman 

1. Maipaliwanag ang 

kabuluhan ng wikang 
Filipino bilang mabisang 
wika sa 

kontektwalisadong 
komunikasyon sa mga 
komunidad at sa buong 
bansa. 

2. Maipaliwanag ang 

mahigpit na ugnayan ng 
pagpapalakas ng wikang 
pambansa, 

pagpapatibay ng 

kolektibong identidad, at 
pambansang kaunlaran. 


Mga Paksa _ 

Introduksyon: Ang 

Pagtataguyod ng Wikang 
Pambansa sa Mas Mataas na 
Antas ng Edukasyon at 
Lagpas Pa 


Metodolohiya _ 

Pagbabalangkas/outlining 

Pagbubuod 

impormasyon/datos 


Pangkatang talakayan 


Panonood 

video/documentary 


Pakikinig sa awit 


Kasanayan 

1. Magamit ang 
wikang Filipino sa 
iba’t ibang tiyak na 
sitwasyong 
pangkomunikasyon 
salipunang Pilipino. 

2. Makapagpahayag 

ng mga 


ng 


Materyales _ 

“ Sulong Wikang Filipino: 

Edukasvonq Pilipino, Para 

Kanino?” ni D. Neri 


Pagtatasa 

Maikling 

pagsusulit 


ng 


“ Sulong Wikang Filipino ” 

Mga Posisyonq Papel ng Iba’t 

Ibang Unibersidad Kaugnay 

ng Filipino sa Kolehiyo 


Paglikha ng 
video hinggil 
sa adbokasing 
pangwika 


Posisyong Papel ng 

Pambansang Samahan sa 

Linggwistika at Literaturanq 

Filipino (PSLLF) Kaugnay ng 

Filipino sa Kolehiyo 


Resolusyon ng National 

Committee on Language and 

Translation Kaugnay ng 

Filipino sa Kolehiyo 


Resolusyon ng National 

Commission for Culture and 

the Arts Kaugnay ng Filipino 

sa Kolehiyo 


CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SA KOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 8 ng98 































makabuluhang 
kaisipan sa 

pamamagitan ng 
tradisyonal at 

modernong midyang 
akma sa kontekstong 
Pilipino. 

3. Makagawa ng mga 


malikhain at 

mapanghikayat na 

presentasyon ng 

impormasyon at 


analisis na akma sa 
iba’t ibang konteksto. 

Halagahan 


1. Mapalalim 

ang 

pagpapahalaga 

sa 

sari ling paraan 

ng 

pagpapahayag 

ng 

mga Pilipino sa 

iba’t 

ibang antas 

at 

larangan. 



2. Maisaalang-alang 
ang kultura at iba 
pang aspektong 
panlipunan sa 

pakikipagpalitang- 
ideya. 


Petisyon sa Korte Suprema 

ng Tanggol Wika 

“ Speak in English Zone ” ni J. 
C. Malabanan 

Introduksyon ng “ Mula tore 
patungong_palengke: 

neoliberal education in the 

Philippines ” nina B. Lumbera, 
R. Guillermo, at A. Alamon, 

“ Filipino, ang pambansang 

wikang dapat pang 

ipaglaban ” 
ni A. Contreras 


“ 12 Reasons to Save The 

National Language ” at 
“ Debunking PH Language 

Myths ” ni D.M. San Juan 

“ Madalas Itanong sa Wikang 

Pambansa ” ni V. Almario 

“ ISANG SARILING 
WIKANG PAMBANSA: 

MGA BABASAHIN SA 

KASAYSAYAN_NG 

FILIPINO ” antolohiya ng 
KWF 


CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SA KOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina9 ng98 































Kaalaman 

Pagpoproseo 

ng 

Pagbubuod 

ng 

Mga artikulo sa Philippine E- 

Pagsulat 

ng 

1. Maipaliwanag ang 

Impormasyon Para 

sa 

impormasyon/datos 


Journals Database, partikular 

reaksyong 


kabuluhan ng wikang 

Komunikasyon 




ang mga journal na 

papel 


Filipino bilang 

• Pagpili ng Batis (Sources) 

Think-pair-share sa 

mga 

naglalathala ng mga (o ilang) 



mabisang wika sa 

ng Impormasyon 


ispesipikong teksto 


artikulo sa Filipino gaya ng 

Paglikha 

ng 

kontektwalisadong 

• Pagbabasa 

at 




dayagram 


komunikasyon sa 

Pananaliksik 

ng 

Pangkatang talakayan 


Dalov 

hinggil 

sa 

mga komunidad at sa 

Impormasyon 





pagpoproseso 

buong bansa. 

• Pagbubuod at 

Pag- 

Lektyur-worksyap sa computer 

Dalumat 

ng 


2. Matukoy ang mga 

uugnay-ugnay 

ng 

laboratory o gamit 

ang 


impormasyon 

mapagkakatiwalaan, 

Impormasyon 


computer sa klase (para 

sa 

Hasaan 

para 

sa 

makabuluhan at 

• Pagbubuo ng Sari ling 

pagsipat ng mga database ng 


komunikasyon 

kapaki-pakinabang 

Pagsusuri Batay 

sa 

mga journal) 


Layag 



na sanggunian sa 
pananaliksik. 

Impormasyon 


Komparatibong analisis 

ng 

Malay 



Kasanayan 



saklaw ng mga journal 





1. Magamit ang 
wikang Filipino sa 





Katipunan 



iba’t ibang tiyak na 
sitwasyong 





Daluvan 



pangkomunikasyon 
salipunang Pilipino. 





Social Science Diliman 



2. Makapagpahayag 





Humanities Diliman 



ng mga 

makabuluhang 





Mga Artikulo sa U.P. Diliman 



kaisipan sa 

pamamagitan ng 





Journals Online 



tradisyonal at 





“Introduksvon sa Saliksik” 



modemong midyang 
akma sa kontekstong 
Pilipino. 

3. Makagawa ng mga 
malikhain at 





antolohiya ng KWF 




CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SA KOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 10 ng98 
























mapanghikayat na 
presentasyon ng 
impormasyon at 
analisis na akma sa 
iba’t ibang konteksto. 
4. Makagawa ng 
makabuluhan at 
mabisang materyales 
sa komunikasyon na 
akma sa iba’t ibang 
konteksto. 

Halagahan 


1. Mapalalim 

ang 

pagpapahalaga 

sa 

sari ling paraan 

ng 

pagpapahayag 

ng 

mga Pilipino sa 

iba’t 

ibang antas 

at 

larangan. 



2. Maisaalang-alang 
ang kultura at iba 
pang aspektong 
panlipunan sa 

pakikipagpalitang- 
ideya. 


Kaalaman 

1. Mailarawan ang 
mg a g awing 

pangkomunikasyon 
ng mga Pilipino sa 
iba’t ibang antas at 
larangan. 


Mga Gawing 

Pangkomunikasyon ng mga 
Pilipino 

Tsismisan 
Umpukan 
Talakayan 
Pagbabahay-bahay 
Pulong-bayan 


Pakikinig ng musika 
panonood ng video clips 


at 


Pagsusuri ng teksto at diskurso 

Pagtatala ng talasalitaan batay 
sa interbyu (kaugnay ng mga 


Ang estado ng wikang 

Filipino 


“ Pahiwatig ” ni M. Maggay 

Awiting “Pitong Gatang” ni F. 
Panopio o ASIN 


Pagsasagawa 
ng pulong- 
bayan sa klase 

Roleplaying o 
skit ng iba’t 
ibang gawing 


CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SAKOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 11 ng98 















2. Maipaliwanag ang 

• Komunikasyong Di Berbal 

ekspresyong lokal sa iba’t 


pangkomunika 

kabuluhan ng wikang 

(Kumpas atbp.) 

ibang wika ng Pilipinas) 

Mga pahayagang Filipino 

syon 

Filipino bilang 

• Mga Ekspresyong Lokal 


qava no Balita, Plataw 


mabisang wika sa 


Komparatibong analisis ng 

Tabloid at Pinov Weekly 


kontektwalisadong 


mga barayti ng wika sa mga 



komunikasyon sa 


pahayagan 

“Sawsaw o babad: Anonq 


mga komunidad at sa 



klasenq usisero ka?” ni J. 


buong bansa. 



Barrios 


Kasanayan 





1. Magamit ang 





wikang Filipino sa 



“Ituro Mo Bevbi: Anq 


iba’t ibang tiyak na 



Improbisasvon sa Paqtuturo” 


sitwasyong 



ni G. Atienza 


pangkomunikasyon 





salipunang Pilipino. 



“Kasal-Sakal: Alitanq Maq- 


2. Makapagpahayag 



Asawa” (saliksik na qumamit 


ng mga 



ng umpukan) ni M. F. Baiba 


makabuluhang 



at E. C astro nuevo 


kaisipan sa 





pamamagitan ng 



“Anq Paqtuturo nq Wika at 


tradisyonal at 



Kulturanq Filipino sa 


modernong midyang 



Disiplinanq 


akma sa kontekstong 



Filipino (Konteksto nq K-12)” 


Pilipino. 



ni G. Zafra 


3. Makagawa ng mga 





malikhain at 



“Bayan at Paqkabayan sa 


mapanghikayat na 



Salamvaan: anq Paqpooook 


presentasyon ng 



nq Mari kina sa Kamalavanq- 


impormasyon at 



bayanq Marikenyo” ni J. 


analisis na akma sa 



Petras 


iba’t ibang konteksto. 





4. Makagawa ng 





makabuluhan at 






CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SA KOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 12 ng98 




























mabisang materyales 
sa komunikasyon na 
akma sa iba’t ibang 
konteksto. 

Halagahan 

1. Mapalalim ang 

pagpapahalaga sa 
sari ling paraan ng 
pagpapahayag ng 

mga Pilipino sa iba’t 
ibang antas at 

larangan. 

2. Maisaalang-alang 

ang kultura at iba 
pang aspektong 

panlipunan sa 

pakikipagpalitang- 
ideya. 



“ANG BARAYTI NG WIKANG 

FILIPINO SA SYUDAD NG 

DABAW: 

Isang Paqlalarawanq 

Panglingqwistika” ni J.G. 
Rubrico 

“Ang Makrong-kasanayan sa 

Filipinolohiva” ni J. Mangahis 


Kaalaman 

Mga Napapanahong Isyung 

Pangkatang pag-uulat 

Mga artikulo sa 

Pagsasagawa 

1. Maipaliwanag ang 

Lokal at Nasyonal 



ng interbyu at 

kabuluhan ng wikang 

• Korapsyon 

Panel discussion 

Pinov Weekly 

rebyu ng 

Filipino bilang 

• Konsepto ng “Bayani” 



kaugnay na 

mabisang wika sa 

• Kalagayan ng serbisyong 

Paglikha ng KWL Chart 

Manila Today 

literatura at 

kontektwalisadong 

pabahay, pangkalusugan, 



pag-aaral 

komunikasyon sa 

transportasyon, 

Pagbabalangkas/outlining ng 

Bulatlat 

(review of 

mga komunidad at sa 

edukasyon atbp. 

nilalaman ng artikulo 


related 

buong bansa. 

• Bagyo, baha, polusyon, 


Ibon Databank 

literature and 

2. Matukoy ang mga 

mabilis na urbanisasyon, 

Panonood ng dokumentaryo, 


study) 

pangunahing 

malawakang 

pelikula atbp. 

Philippine Institute for 

kaugnay ng 

suliraning panlipunan 

pag(ka)wasak ng/sa 


Development Studies 

mga isyung 

sa mga komunidad at 

kalikasan, climate change 



panlipunan 

sa buong bansa. 

atbp. 


“Pravmer sa Pambansang 


Kasanayan 



Kalagayan” 



CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SAKOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 13 ng98 





























1. Magamit ang 
wikang Filipino sa 
iba’t ibang tiyak na 
sitwasyong 
pangkomunikasyon 
salipunang Pilipino. 

2. Makapagpahayag 


ng mga 

makabuluhang 
kaisipan sa 

pamamagitan ng 

tradisyonal at 


modernong midyang 
akma sa kontekstong 
Pilipino. 

3. Makagawa ng mga 


malikhain at 

mapanghikayat na 

presentasyon ng 

impormasyon at 

analisis na akma sa 
iba’t ibang konteksto. 
4. Makagawa ng 

makabuluhan at 


mabisang materyales 
sa komunikasyon na 
akma sa iba’t ibang 
konteksto. 

5. Malinang ang 

Filipino bilang 

daluyan ng 

i nter/multidisi pli nari n 
g diskurso na 


Kultural/politi kal/li ngguwis 
ti ko ng/e ko no m i ko ng 
dislokasyon/displacement 
/marhinalisasyon ng mga 
lumad at iba pang 
katutubong 

pangkat/pambansang 
minorya, mga maralitang 
tagalungsod (urban poor), 
manggagawang 
kontraktwal, magsasaka, 
tindero/a, tsuper ng dyip 
at traysikel, kabataang 
manggagawa, out-of¬ 
school youth, migrante 
atbp. sa panahon/bunsod 
ng globalisasyon 
Kahirapan, malnutrisyon, 
(kawalan ng) seguridad sa 
pagkain 


“Praymer Hinggil sa APEC” 

“Kalagayan at Karapatan 

ng Kababaihan: 

CEDAW Primer” 


Lathalain hinggil 


sa 

pagmimina 



“KALAGAYAN NG 

SINING 

AT KULTURA 

SA PANAHON 


NG 

GLOBALISASYON” 

Padilla 

ni 

J. 

“Globalisasyon, Kultura, 

at 

Kamalavang Pilipino” 

ni 


N. Mabaquiao 



Sagisag-Kultura 


A-M 

(publikasyon ng NCCA) 


Sagisag-Kultura 


N-Z 


(publikasyon ng NCCA) 


“Bigwas sa Neoliberalismo, 

Dutertismo Para sa Obrero: 

Mga_Mungkahing 

Repormang_Maka- 

Manggagawa sa Pilipinas” ni 

D.M. San Juan 


CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SA KOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 14 ng98 































nakaugat sa mga 
realidad ng lipunang 
Pilipino. 

Halagahan 


1. Mapalalim 

ang 

pagpapahalaga 

sa 

sari ling paraan 

ng 

pagpapahayag 

ng 

mga Pilipino sa 

iba’t 

ibang antas 

at 

larangan. 



2 . 

Makapagbalangkas 
ng gabay etikal 
kaugnay ng paggamit 
ng iba’t ibang porma 
ng midya. 

3. Maisaalang-alang 
ang kultura at iba 
pang aspektong 
panlipunan sa 

pakikipagpalitang- 
ideya. 


“Sarbey hinggil sa Sosyo- 

ekonomikonq Kalaqavan at 

Pamumuhay ng mga 

Kababaihan 

sa Hang Piling Maralitang 

Komunidad sa Bansa” 

“Ang Implikasyon ng 

Kahirapan sa Identidad at 

Saloobin ng mga Batanq 

Kargador sa Crossing, 

Calamba” nina J. Bathan et 
al. 

Mga dokumentaryo/video 
mula sa 

Altermidva 

Tudla Productions 

Mga materyales mula sa mga 

kilusang panlipunan 

Mga artikulo sa Philippine E- 
Journals Database , partikular 
ang mga journal na 
naglalathala ng mga (o ilang) 
artikulo sa Filipino gaya ng 

Daloy 


CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SA KOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 15 ng98 































Dalumat 

Hasaan 

Layag 

Malay 

Katipunan 

Daluvan 

Social Science Diliman 

Humanities Diliman 

Mga Artikulo sa U.P. Diliman 
Journals Online 


Kaalaman 

Mga Tiyak na Sitwasyong 

Panonood ng video 

Video ng mga aktwal na 

Pagsasagawa 

1. Mailarawan ang 

Pangkomunikasyon 


forum atbp. 

ng forum, 

mg a g awing 

• Forum, Lektyur, Seminar 

Pakikinig sa radyo 


lektyur, 

pangkomunikasyon 

• Worksyap 


Video ng mga sesyon sa 

seminar atbp. 

ng mga Pilipino sa 

• Symposium at 

Pagsusuri sa teksto at diskurso 

Senado at Kongreso 

hinggil sa mga 

iba’t ibang antas at 

Kumperensya 



makabuluhang 

larangan. 

• Roundtable at Small 

Pagbubuod ng 

Video o audio ng mga 

paksang 

2. Maipaliwanag ang 

Group Discussion 

impormasyon/datos 

programa sa radyo at 

panlipunan 

kabuluhan ng wikang 

• Kondukta ng 


telebisyon gaya ng 


Filipino bilang 

Pulong/Miti ng/Asembliya 


Piling episodes ng 


mabisang wika sa 

• Pasalitang Pag-uulat sa 




kontektwalisadong 

Maliitat Malaking Pangkat 


Bawal Ang Pasaway: 


komunikasyon sa 






CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SA KOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 16 ng98 
























mga komunidad at sa 

• Programa sa Radyo at 


Pilipinas/Filipinas 


buong bansa. 

Telebisyon 




3.Makapagmungkahi 

• Videoconferencing 


Usapanq Panqkapavapaan 


ng mga solusyon sa 

• Komunikasyon sa Social 




mga pangunahing 

suliraning panlipunan 

Media 


Failon Ngayon: 


sa mga komunidad at 
sa buong bansa, 



MRT 


batay sa 

pananaliksik. 



Paqmimina at Kalikasan 


Kasanayan 



Mga makabuluhang social 


1. Magamit ang 
wikang Filipino sa 



media pages at/o webpages: 


iba’t ibang tiyak na 
sitwasyong 



Tanqqol Wika 


pangkomunikasyon 
salipunang Pilipino. 



Tanqqol Kasaysayan 


2. Makapagpahayag 



Tanqlna This 


ng mga 

makabuluhang 
kaisipan sa 



Pixel Offensive 


pamamagitan ng 



Sustainable Development 


tradisyonal at 



Goals sa Wikanq Filipino 


modemong midyang 
akma sa kontekstong 



“Isanq Paqsusuri sa Korpus 


Pilipino. 



Ukol sa Paqbabaqo nq 


3. Makagawa ng mga 



Wikanq Filipino, 1923-2013” 


malikhain at 



ni M. K. Gallego 


mapanghikayat na 
presentasyon ng 



“Literasinq Midva” ni 


impormasyon at 

analisis na akma sa 



R. Tolentino 


iba’t ibang konteksto. 






CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SA KOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 17 ng98 
























4. Makagawa ng 
makabuluhan at 
mabisang materyales 
sa komunikasyon na 
akma sa iba’t ibang 
konteksto. 

Halagahan 


1. Mapalalim 

ang 

pagpapahalaga 

sa 

sari ling paraan 

ng 

pagpapahayag 

ng 

mga Pilipino sa 

iba’t 

ibang antas 

at 

larangan. 



2 . 

Makapagbalangkas 
ng gabay etikal 
kaugnay ng paggamit 
ng iba’t ibang porma 
ng midya. 

3. Maisaalang-alang 

ang kultura at iba 
pang aspektong 
panlipunan sa 

pakikipagpalitang- 
ideya. 

4. Makapag-ambag 

sa pagtataguyod ng 
wikang Filipino bilang 
daluyan ng 

makabuluhan at 
mataas na antas ng 
diskurso na akma at 


“ SIMS: Isang Estratehiya sa 

Pagtuturo ” ni M.F. Hicana 

“ Wika at Diwang Filipino sa 

Media at 

Komunikasyon sa UP ” ni R. 
Tolentino 

“Kapit-galit: Pagpapahayag 

ng "galit" ng mga Bikolano sa 


kapitbahav” ni 

W. 

Pasatiempo at 

C astro nuevo 

E. 

“KATUTUBONG 

PANGGAGAMOT 

NG 

PANGKAT-ETNIKONG 
PALA’WAN SA BROOKE’S 

POINT AT BATARAZA. 

PALAWAN” ni 

J. Villapa 


“Ang Anti-Lenggwahe Samga 

Piling Nobelang Filipino 

Sa 

Ating Panahon” 

ni T. Fortunato 


“Tanong-Sagot Ukol 

sa 

Sawikaan” ng KWF 


“Ang Sawikaan at 

ang 


Pagbabanyuhay ng Wikang 


CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SA KOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 18 ng98 






























nakaugat sa lipunang 
Pilipino, bilang 
lunsaran sa mas 
mabisang pakikipag- 
ugnayan sa mga 
mamamayan ng 
ibang bansa 


Filipino: Hang Tala uko 

sa 

Uqnavan ng Wika 

at 

Kulturanq Popular 

sa 

Kasalukuvan” nina 

W. at R. J. Rodriguez 


“Wika nq mqa Manlalaronq 

Pilipino: Paqsusuri 

sa 

Pinaqmulan at Saysav 

ng 

mqa Salitanq Ginaqamit 

sa 

Mundo nq DotA 2 at LoL” nina 

M. Abel et al. 


“Mula sa Hispanismo tunqo 

sa Filipinismo: 

Anq Interkultural 

na 

Paqtuturo nq Filipino sa mqa 

maq-aaral na Hispaniko 


Bilanq Lunsaran 

nq 

Paqpapalaqanap 

ng 

Kulturanq Filipino” ni 


W. Fajilan 



KONTEKSTWALISADONG KOMUNIKASYON SA FILIPINO (KOMFIL) - MAPA NG KURSO 


MGA INAASAHANG MATUTUTUHAN SA GENERAL EDUCATION (GE) 

KOMFIL 

Kahusayang Intelektuwal (Kaalaman) 


1. Masusing makapagsuri ng “mga teksto” (nakasulat, biswal, pasalita atbp.) 

NT 

2. Makapagpamalas ng mahusay at mabisang komunikasyon (pagsulat, 
pagsasalita, at paggamit nq baqonq teknolohiya) 

NT 


CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SA KOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 19 ng98 
































3. Makagamit ng batayang konseptong batay sa mga dominyo (domain) ng 
kaalaman 

NT 

4. Makapagpamalas ng mapanuri, analitiko, at malikhaing pag-iisip 

NT 

5. Makagamit ng iba’tibang mapanuring paraan ng paglutas ng suliranin 

NT 

Pananagutan sa Sarili at sa Bayan (Halagahan) 


1. Maunawaan ang kompleksidad ng kalagayan ng sangkatauhan 

PM 

2. Maipaliwanag ang karanasan ng sangkatauhan sa iba’tibang perspektiba 

PM 

3. Masuri ang kasalukuyang sitwasyon ng mundo sa pamamagitan ng 
perspektibang lokal at global 


4. Tanganan ang responsibilidad na alamin kung ano ang Pilipino at pagiging 
Pi li pi no 

PM 

5. Mapanuring makapagnilay-nilay sa mga kolektibong suliranin 

PM 

6. Makagawa ng mga makabagong paraan at solusyong ginagabayan ng mga 
pamantayang etikal 

PM 

7. Makapagdesisyon batay sa mga pamantayang moral 

PM 

8. Mapahalagahan ang iba’t ibangb anyo ng sining 

PM 

9. Makapag-ambag sa estetika 

PM 

lO.Makapag-ambag sa pagtataguyod ng pagrespeto sa karapatang pantao 

PM 

11. Personal at mahalagang makapag-ambag sa pag-unlad ng bansa 

PM 

Mga Kasanayang Praktika 


1. Epektibong makagampan sa gawain bilang isang pangkat 

NP 

2. Makagamit ng mga kasangkapan gaya ng kompyuter upang epektibong 
makapagproseso ng impormasyon 

NP 

3. Makagamit ng bagong teknolohiya na tutulong at magpapadali sa 
pagkatuto at pananaliksik 

NP 

4. Responsableng mahawan ang mga hadlang sa maayos na paglalakbay sa 
mundo ng teknolohiya 

NP 

5. Makalikha ng mga solusyon sa mga problema sa iba’t ibang larangan 

NP 

6. Magamit ang sariling kaalaman, kasanayan, at halagahan tungo sa 
responsable at produktibong pamumuhay 

NP 

7. Maihanda ang sarili para sa proseso ng habambuhay na pagkatuto 

NP 


CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SAKOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 20 ng98 





























Leyenda: 

NT: Natutuhan 
NP: Napraktis 
PM: Pagkakataong Matuto 


CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SAKOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 21 ng98 






SILABUS NG BAGONG ASIGNATURANG FILIPINO SA KOLEHIYO 
Pamagat ng Kurso: FILIPINO SA IBA’T IBANG DISIPLINA (FILDIS) 

Bilang ng Yunit: 3 yunit 

Deskripsyon ng Kurso: Ang FILDIS ay isang praktikal na kursong nagpapalawak at nagpapalalim sa kasanayan sa malalim at mapanuring pagbasa, 
pagsulat, at pananaliksik sa wikang Filipino sa iba’t ibang larangan, sa konteksto ng kontemporaryong sitwasyon at mga pangangailangan ng bansa 
at ng mga mamamayang Pilipino. Nakatuon ang kursong ito sa makrokasanayang pagbasa at pagsulat, gamit ang mga makabuluhang pananaliksik 
sa wikang Filipino, bilang lunsaran ng pagsasagawa ng pananaliksik (mula sa pangangalap ng datos at pagsulat ng borador ng pananaliksik hanggang 
sa publikasyon at/o presentasyon nito) na nakaugat sa mga suliranin at realidad ng mga komunidad ng mga mamamayan sa bansa at maging sa 
komunidad ng mga Pilipino sa iba pang bansa. Saklaw rin ng kursong ito ang paglinang sa kasanayang pagsasalita, partikular sa presentasyon ng 
pananaliksik sa iba’t ibang porma at venue. Pre-requisite sa kursong ito ang pagkuha ng kursong Konstektwalisadong Komunikasyon sa Filipino 
(KOMFIL). 

Inaasahang Matututuhan: 

Sa pagtatapos ng kurso, inaaasahang matututuhan ng mga mag-aaral ang mga sumusunod: 

Kaalaman 

1. Maipaliwanag ang ugnayan ng mga function ng wikang Filipino bilang wikang pambansa, wika ng bayan, atwika ng pananaliksik na nakaugat sa 
pangangailangan ng sambayanan. 

2. Maisa-isa ang mga suliraning lokal at nasyonal ng komunidad na kinabibilangan. 

3. Matukoy ang mga mapagkakatiwalaan, makabuluhan at kapaki-pakinabang na sanggunian sa pananaliksik 

CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SA KOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 22 ng98 






4. Makapagmungkahi ng mga solusyon sa mga pangunahing suliraning panlipunan sa mga komunidad at sa buong bansa, batay sa pananaliksik. 

5. Maipaliwanag ang mahigpit na ugnayan ng pagpapalakas ng wikang pambansa, pagpapatibay ng kolektibong identidad, at pambansang kaunlaran. 

6. Malikhain at mapanuring mailapat sa pananaliksik ang piling makabuluhang konsepto at teoryang lokal at dayuhan na akma sa konteksto ng 
komunidad at bansa. 


Kasanayan 

1. Maisapraktika at mapaunlad pa ang mga batayang kasanayan sa pananaliksik. 

2. Makapagbasa at makapagbuod ng impormasyon, estadistika, datos atbp. mula sa mga babasahing nakasulat sa Filipino sa iba’t iba ng larangan. 

3. Makapagsalin ng mga artikulo, pananaliksik atbp. na makapag-aambag sa patuloy na intelektwalisasyon ng wikang Filipino. 

4. Makapagsaliksik hinggil sa mga sanhi at bunga ng mga suliraning lokal at nasyonal gamitang mga tradisyonal at modernong mga sanggunian. 

5. Makapagbalangkas ng mga makabuluhang solusyon sa mga suliraning lokal at nasyonal. 

6. Makapagpahayag ng mga makabuluhang kaisipansa pamamagitan ng tradisyonal at modernong midyang akma sa konteksto ng Pilipino. 

7. Makagawa ng mga malikhain at mapanghikayat na presentasyon ng impormasyon at analisis na akma sa iba’t ibang konteksto. 

8. Makapagsagawa ng pananaliksik sa Filipino sa iba’t ibang larangan. 

9. Malinang ang Filipino bilang daluyan ng inter/multidisiplinaring diskurso at pananaliksik na nakaugat sa mga realidad ng lipunang Pilipino. 

10. Makabuo ng papel o artikulo na maaaring ibahagi sa isang forum o kumperensya at/o ilathala sa isang akademikong journal. 

Halagahan 

1. Mapalalim ang pagpapahalaga sa sariling teorya ng mga Pilipino sa iba’t ibang larangan. 

2. Malinang ang adhikaing makibahagi sa pagbabagong panlipunan. 

3. Maisaalang-alang ang kultura at iba pang aspektong panlipunan sa pagsasagawa ng pananaliksik. 

4. Makapag-ambag sa pagtataguyod ng wikang Filipino bilang daluyan ng makabuluhan at mataas na antas ng diskurso na akma at nakaugat sa 
lipunang Pilipino, bilang wika ng pananaliksik na nakaayon sa pangangailangan ng komunidad at bansa. 

Bilang ng oras: 3 oras bawat linggo sa loob ng 18 linggo o 54 oras sa isang semester 


Linggo 


Mga Paksa 


CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SAKOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 23 ng98 








1-3 

Introduksyon: Filipino Bilang Wikang Pambansa, Wika ng Bayan, at Wika ng 
Pananaliksik na Nakaugat sa Pangangailangan ng Sambayanan 

(Pokus nito ang pagtalakay sa ugnayan ng mga function ng wikang Filipino bilang 
wikang pambansa, wika ng bayan, at wika ng pananaliksik na nakaugat sa 
pangangailangan ng sambayanan.) 

Rebyu sa Mga Batayang Kasanayan sa Pananaliksik 

• Pagpili ng Batis (Sources) ng Impormasyon 

• Pagbabasa at Pagbubuod ng Impormasyon 

• Pagsasalin, Paraphrasing Atbp. 

• Pagpili ng Paksa ng Pananaliksik 

• Pagbabalangkas 


4-6 

Filipino Bilang Larangan at Filipino sa Iba’t 1bang Larangan 

(Pokus nito ang pasaklaw na pagtalakay sa naabot na at sa possible pang direksyon 
o ekspansyon ng unique na diskurso sa Filipino bilang larangan at sa Filipino sa iba’t 
ibang larangan) 

Filipino sa Humanidades, Agham Panlipunan at Iba Pang Kaugnay na Larangan 

(Pokus nito ang pagbasa ng piling tekstong Filipino sa Humanidades, Agham 
Panlipunan at iba pang kaugnay na larangan, bilang lunsaran ng paglinang sa 
kasanayan sa pagsulat ng pananaliksik sa Filipino sa iba’t ibang larangan. Ang lahat 
ng estudyante - kahit ang mga NON-HUSOCOM ang kurso - ay kailangang masanay 
na makipagdiskurso sa Filipino sa Humanidades, Agham Panlipunan at iba pang 
kaugnay na larangan, alinsunod na rin sa layunin ng kompleto o holistikong General 
Education/GE.) 

Filipino sa Siyensya, Teknolohiya, Inhenyeriya, Matematika At Iba Pang Kaugnay 
na Larangan 

(Pokus nito ang pagbasa ng piling tekstong Filipino sa Siyensya, Teknolohiya, 
Inhenyeriya, Matematika at iba pang kaugnay na larangan, bilang lunsaran ng 


CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SAKOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 24 ng98 











paglinang sa kasanayan sa pagsulat ng pananaliksik sa Filipino sa iba’t ibang 
larangan. Ang lahat ng estudyante - kahit ang mga HUSOCOM ang kurso - ay 
kailangang masanay na makipagdiskurso sa Filipino sa Siyensya, Teknolohiya, 
Inhenyeriya, Matematika at iba pang kaugnay na larangan, alinsunod na rin sa layunin 
ng kompleto o holistikong General Education/GE.) 


7-18 

Batayang Kaalaman sa Mga Teorya sa Pananaliksik na Akma o Buhat sa 
Lipunang Pilipino 

• Mga Diskurso sa Nasyonalismo 

• Marxismo at Kritikal na Diskurso sa Globalisasyon 

• Teoryang Dependensiya 

• Pagbaklas/Pagbagtas 

• Pantayong Pananaw 

• Sikolohiyang Pilipino 

• Pantamng Pananaw 

• Bakod, Bukod, Buklod 

Batayang Kaalaman sa Metodolohiya (Pagtitipon, Pagpoproseso at Pagsusuri 
ng Datos) sa Pananaliksik-Panlipunan 

• Pagmamapang kultural, ekonomiko atbp. 

• Etnograpiya 

• Pananaliksik na leksikograpiko 

• Video documentation 

• SWOT Analysis 

• Literature review 

• Pagtatanung-tanong, obserbasyon, interbyu, FGD atbp. 

• Participant observation 

• Kwentong-Buhay 

• Secondary data analysis 

• Eksperimental na Pananaliksik 

• Case study 

• Aksyong Pananaliksik/Action research 


CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SA KOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 25 ng98 











• Pagsusuri ng dokumento 


• Comparative analysis 


• Discourse analysis 


• Content analysis 


• Saliksik-arkibo (archival research) 


• Policy review 


• Impact assessment 


• Pagsasagawa ng survey 


• Transkripsyon 


Aktwal na Pagsulat ng Pananaliksik, Presentasyon at/o Publikasyon ng 


Pananaliksik 


FILIPINO SA IBA’T IBANG DISIPLINA (FILDIS) 
Plano ng Mga Aralin 


Balangkas ng Kurso at 
Sakop na Oraslnaasahang 
Matututuhan 

Mga Paksa 

Metodolohiya 

Materyales 

Pagtatasa 

Kaalaman 

1. Maipaliwanag ang 

ugnayan ng mga function 
ng wikang Filipino bilang 
wikang pambansa, wika 
ng bayan, at wika ng 
pananaliksik na 

nakaugat sa 

pangangailangan ng 

sambayanan. 

Introduksyon: Filipino 
Bilang Wikang 

Pambansa, Wika ng 
Bayan, at Wika ng 
Pananaliksik na 

Nakaugat sa 

Pangangailangan ng 
Sambayanan 

Pagbabalangkas/outlining 

Pagbubuod ng 

impormasyon/datos 

Pangkatang talakayan 

Panonood ng 

video/documentary 

“Sa Madalinq Salita: Kasavsavan at 

Pag-unlad ng Wikang Pambansa” 

ng Sentro ng Wikang Filipino-UP 
Diliman 

“Intelektwalismo at Wika” ni R. 
Constantino 

“Ang Wikang Filipino at ang Banta 

ng Globalisasvon” ni B. Lumbera 

Maikling pagsusulit 

Pagsulat ng maikling 
sanaysay hinggil sa 
wikang Filipino bilang 
wikang pambansa, 
wika ng bayan, at 
wika ng pananaliksik 
na nakaugat sa 


CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SA KOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 26 ng98 



















2. Matukoy ang mga 

mapagkakatiwalaan, 
makabuluhan at kapaki- 
pakinabang na 

sanggunian sa 

pananaliksik 

3. Maipaliwanag ang 
mahigpit na ugnayan ng 
pagpapalakas ng wikang 
pambansa, 

pagpapatibay ng 

kolektibong identidad, at 
pambansang kaunlaran. 

Kasanayan 

1. Maisapraktika at 

mapaunlad pa ang mga 
batayang kasanayan sa 
pananaliksik. 

2. Makapagbasa at 

makapagbuod ng 

impormasyon, 
estadistika, datos atbp. 
mula sa mga babasahing 
nakasulat sa Filipino sa 
iba’t ibang larangan. 

3. Makapagsalin ng mga 
artikulo, pananaliksik 
atbp. na makapag- 
aambag sa patuloy na 
intelektwalisasyon ng 
wikang Filipino. 


Filipino Bilang 

Larangan at Filipino sa 
Iba’t Ibang Larangan 


Pakikinig sa awit 


Pagbabalangkas/outiining 

Pagbubuod ng 

impormasyon/datos 

Pagsasalin 

Pangkatang talakayan 

Paggamit ng mga arkibo 
at database 


“ The Filipino National Language: 

Discourse on Power” ni T. 


Gimenez-Maceda 


“Nahuhuli 


at 


Panimulang 


Pagtatangka: Ang Pilosopiya ng 

Wikang Pambansa/Filipino ” ni M. 
Flores 

“ Alyansa ng Mga Tagapagtanggol 

ng Wikang Filipino/TANGGOL 

WIKA: 

Internal na Kwento, Mga Susing 

Argumento at Dokumento (2014- 

2017) ” ni D. M. San Juan 


“ Sariling atin: Ang nagsasariling 

komunidad na pangkomunikasyon 

sa disiplinang Araling Pilipino ” ni 
R.Guillermo 

“ Philippine Studies/Araling Pilipino/ 

Pilipinolohiya sa Wikang Filipino: 

Pagpopook at Pagdadalumat 
sa Loob ng Kapantasang Pilipino ” 

ni M.J. Rodriguez-Tatel 

“Pagsipatsa mga Nagawang 

Pananaliksik sa Larang ng 


pangangailangan 

sambayanan 


ng 


Patalatang 

pagbubuod sa 3 
bagong pananaliksik 
(artikulo, tesis, 

disertasyon na 

kalalathala pa lamang 
o nalathala sa 
nakaraang 5 taon) 
mula sa aklatan ng 
kolehiyo/unibersidad 


CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SA KOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 27 ng98 





























4. Makapagpahayag ng 

mga makabuluhang 
kaisipan sa 

pamamagitan ng 

tradisyonal at 

modernong midyang 
akma sa kontekstong 
Pilipino. 

5. Makagawa ng mga 

malikhain at 

mapanghikayat na 
presentasyon ng 

impormasyon at analisis 
na akma sa iba’t ibang 
konteksto. 

6. Makapagsagawa ng 
pananaliksik sa Filipino 
sa iba’t ibang larangan. 

7. Malinang ang Filipino 
bilang daluyan ng 
inter/multidisiplinari ng 
diskurso at pananaliksik 
na nakaugat sa mga 
realidad ng lipunang 
Pilipino. 

Halagahan 

1. Makapag-ambag sa 
pagtataguyod ng wikang 
Filipino bilang daluyan 
ng makabuluhan at 
mataas na antas ng 
diskurso na akma at 


Rebyu sa Mga 
Batayang Kasanayan 
sa Pananaliksik 

• Pagpili ng Batis 
(Sources) ng 
Impormasyon 

• Pagbabasa at 
Pagbubuod ng 
Impormasyon 

• Pagsasalin, 
Paraphrasing 
Atbp. 

• Pagpili ng Paksa 
ng Pananaliksik 

• Pagbabalangkas 


Pagbubuod ng 

impormasyon/datos 

Pagsasalin 

Pangkatang talakayan 

Paggamit ng mga arkibo 
at database 

Lektyur-worksyap sa 

computer laboratory o 
gamit ang computer sa 
klase (para sa pagsipat ng 
mga database ng mga 
journal) 


Wika noong 1996-2007 

Tungo sa Pagbuo ng Isang Agenda 

sa Pananaliksik” ni 
J. Peregrino 

“Pagbuo ng Makabuluhang 

Adyenda sa Pananaliksik sa 

Araling Pilipinas Para sa Siglo 21 at 

Lagpas Pa” ni D.M. San Juan 


“ Introduksiyon sa Saliksik ” ni V. 
Almario et al. (eds.) 

“Manwal sa Panlipunang 
Pananaliksik” ni R. Simbulan 

“Saliksik: Gabaysa Pananaliksik sa 
Agham Panlipunan, Panitikan, at 
Sining” ni E. Evasco etal. 

“ BATAYANG PAGSASALIN: 

Hang Patnubay at Babasahin para 

sa Baguhan ” ni V. Almario (ed.) 

“Introduksiyon sa Pagsasalin: Mga 

Panimulang Babasahin Hinggil sa 

Teorya 


Borador ng 

konseptong papel 

para sa piano ng 
pananaliksik 


CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SA KOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 28 ng98 























nakaugat sa lipunang 
Pilipino, bilang wika ng 
pananaliksik na 

nakaayon sa 

pangangailangan ng 
komunidad at bansa. 


at Praktika ng Pagsasalin” ni V. 
Almario (ed.) 

“ PAGSASALIN: Teorya at Praktika ” 

nina L. Antonio at A. Batnag (eds.) 

Mga artikulo sa Philippine E- 
Journals Database , partikular ang 
mga journal na naglalathala ng mga 
(o ilang) artikulo sa Filipino gaya ng 

Daloy 

Dalumat 


Hasaan 


Layag 

Malay 

Katipunan 

Daluyan 

Social Science Diliman 


Humanities Diliman 


Mga Artikulo sa U.P. Diliman 
Journals Online 


CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SA KOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 29 ng98 





























Piling saliksik mula sa iba’t ibang 
database: 

http ://iskwiki. uod.edu. ph/index.php/ 

Cateqorv:Theses#.WVdcJhWGMv 

LJ 

www.narcis.nl 

www.diva-portal.orq 

http ://no ra. o pe naccess. no 


Kaalaman 

1. Maisa-isa ang mga 

suliraning lokal at 

nasyonal ng komunidad 
na kinabibilangan. 

2. Matukoy ang mga 

mapagkakatiwalaan, 
makabuluhan at kapaki- 
pakinabang na 

sanggunian sa 

pananaliksik 

3. Makapagmungkahi ng 

mga solusyon sa mga 
pangunahing suliraning 
panlipunan sa mga 

komunidad at sa buong 

bansa, batay sa 

pananaliksik. 

4. Maipaliwanag ang 

mahigpit na ugnayan ng 
pagpapalakas ng wikang 

Filipino sa 

Humanidades at 

Agham Panlipunan at 
Iba Pang Kaugnay na 
Larangan 

Pagbubuod ng 

impormasyon/datos 

Think-pair-share sa mga 
ispesipikong teksto 

Pangkatang talakayan 

Lektyur-worksyap sa 

computer laboratory o 
gamit ang computer sa 
klase (para sa pagsipat ng 
mga database ng mga 
journal) 

Komparatibong analisis 
ng saklaw ng mga journal 

“Anq proseso nq transkripsiyon nq 

mga 

inskripsiyon sa mqa Bato nq Ticao” 

ni R. Guillermo 

“Andres Bonifacio: Kapookan, 

Kaisipan, at Kabavanihan” ni N. 
Kimuell-Gabriel 

“Musika at Krisis: Kunq Papaano 

Umawit nanq Matipid si Juan de la 

Cruz” ni E. Carandang II 

“Luntianq Pamavanan: Tunqo sa 

Paq-unlad nq Kalikasan, Antas nq 

Pamumuhav at Wika” ni R. Nuncio 

“Anq Piiosopiva ni Pierre Bourdieu 

bilanq Batayanq Teoretikal sa 

Aralinq Pilipino” ni F.P. Demeterio 
III at L.A. Liwanaq 

Nirebisang borador 

ng konseptong papel 

Venn diagram ng 

dalawang 

mag kaugnay na 

artikulo sa journal 

Paglikha ng 

dayagram na 

nagbubuod sa 

nilalaman ng 

binasang artikulo 


CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SA KOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 30 ng98 






























pambansa, 

pagpapatibay ng 

kolektibong identidad, at 
pambansang kaunlaran. 

5. Malikhain at mapanuring 
mailapat sa pananaliksik 
ang piling makabuluhang 
konsepto at teoryang 
lokal at dayuhan na 
akma sa konteksto ng 
komunidad at bansa. 

Kasanayan 

1. Maisapraktika at 

mapaunlad pa ang mga 
batayang kasanayan sa 
pananaliksik. 

2. Makapagbasa at 

makapagbuod ng 

impormasyon, 
estadistika, datos atbp. 
mula sa mga babasahing 
nakasulat sa Filipino sa 
iba’t ibang larangan. 

3. Makapagsalin ng mga 
artikulo, pananaliksik 
atbp. na makapag- 
aambag sa patuloy na 
intelektwalisasyon ng 
wikang Filipino. 

4. Makapagsaliksik hinggil 
sa mga sanhi at bunga 
ng mga suliraning lokal 


“Ciao! Ciao!: Paqsusuri sa mqa 

Pananda nq Neqosasvon sa 

Paqbuo nq Trans nasyonal na 

Identidad nq mqa Pilipino sa 

Venezia, Italva” ni R. Madula 

“Anq Papel nq Paqsasalin sa 

ASEAN Inteqration: llanq 

Paqninilav at Munqkahinq Gawain” 

ni R. Sison-Buban 

“Anq Hermeneutika nq 

Pakikipaqtunqqali: Anq 

paqpapakahuluqan sa diskurso nq 

pakikibakanq panlipunan” ni F. 

Gealogo 

“Anq Mqa Liriko ni Gary Granada 

Bilanq Repleksyon nq Pulitika, 

Nasvonalismo at Kalaqayan nq 

Bansa” ni J. Malabanan 

“Transpormatibonq Edukasyon sa 

Paqtuturo nq 

Maka-Filipinonq Pananaliksik: 

Tunqo sa Paqpapalakas nq 

Instruksyon at Proqramanq 

Ekstensyon sa Pamantasanq San 

Luis” ni C. Sicat-De Laza 

“Varavti nq Wika sa Pinov Indie: 

Isanq Munqkahinq Balanqkas sa 


CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SAKOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 31 ng98 


































at nasyonal gamit ang 
mg a tradisyonal at 
modernong mga 

sanggunian. 

5. Makapagbalangkas ng 
mga makabuluhang 
solusyon sa mga 
suliraning lokal at 
nasyonal. 

6. Makapagpahayag ng 

mga makabuluhang 
kaisipan sa 

pamamagitan ng 

tradisyonal at 

modernong midyang 
akma sa kontekstong 
Pilipino. 

7. Makagawa ng mga 

malikhain at 

mapanghikayat na 
presentasyon ng 

impormasyon at analisis 
na akma sa iba’t ibang 
konteksto. 

8. Makapagsagawa ng 
pananaliksik sa Filipino 
sa iba’t ibang larangan. 

9. Malinang ang Filipino 
bilang daluyan ng 
inter/multidisiplinari ng 
diskurso at pananaliksik 
na nakaugat sa mga 


Pedagohiyang Kritikal Tungo sa 

Pagsasabansa ng Akademya at 

Sining ” ni J. Geronimo 

“ Pambansang Salbabida at Kadena 

ng Dependensiya: Isang Kritikal na 

Pagsusuri sa Labor Export Policy 

(LEP) ng Pilipinas ” ni D.M. San 
Juan 

“ Ingles at Pedagohikal na 

Pagganap 

nito sa Reproduksiyon ng 

Paggawa ” ni 
G. Campoamor II 

“Imperyalismong Pangkultura sa 

Pilipinas” 
ni J. M. Sison 

“ Wikang Lokal at Filipino sa 

Pananaliksik: Isang Naratibong 

Sosyolohikal ” 

ni C. Batan 

“ Noon pa man, Nand’yan na, Ano’t 

Inietsapwera: Ang Maraming Wika 

ng Pilipinas ” 

ni R. Aguila 

“Paglahok ng mga Lider 

Magsasaka sa Istruktura ng 

Pamamahala sa Lokal at 


CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SA KOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 32 ng98 































realidad ng lipunang 
Pilipino. 

Halagahan 

1. Mapalalim ang 

pagpapahalaga sa 
sari ling teorya ng mga 
Pilipino sa iba’t ibang 
larangan. 

2. Malinang ang adhikaing 

makibahagi sa 

pagbabagong 
panlipunan. 

3. Makapag-ambag sa 

pagtataguyod ng wikang 
Filipino bilang daluyan 
ng makabuluhan at 
mataas na antas ng 
diskurso na akma at 
nakaugat sa lipunang 
Pilipino, bilang wika ng 
pananaliksik na 

nakaayon sa 

pangangailangan ng 
komunidad at bansa. 


Pambansang Antas: Mga Bunga at 

Hamon” ni 
A. Bawagan et al. 

“Ang Pagsasakatutubo mula sa 

Loob/Kultural na Pagpapatibay ng 

mga Salitang Pandamdaming 

Tumutukoy sa “Saya”: Isang 

Semantikal na Elaborasyon ng 

Wikang Filipino sa Larangan ng 

Sikolohiya” ni 
J. Petras 

“Mula Tsismis Hanggang Panata: 

Filipino Bilang Multidisiplinal at 

Interdisiplinaryong Larangan” ni C. 
Sicat-De Laza 

“ E. San Juan, Jr. at ang Diskursong 

Kulturang Popular ” ni R. Tolentino 

“Rebyu sa Progreso ng at Salin-suri 

ng Piling Dokumento sa Usapang 

Pangkapayapaan ng Gobyerno ng 

Republika ng Pilipinas (GRP) at 

National 

Democratic Front of the Philippines 

(NDFP): Tungo sa Tagumpay ng 

Usapang 

Pangkapayapaang Nakabatay sa 

Pagkakaisa Para sa Pambansang 

Kaunlaran” ni J. K. Briones 


CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SA KOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 33 ng98 



































“ UP Diksiyunaryong Filipino: 

Sinonismong Walang Hangganan ” 

ni R. Guillermo et al. 

“Nasaan ang Lesbiana sa 

Panitikan? Pagsipat sa Lesbianang 

Persona sa Piling Maikling 

Kuwento ng Pilipinas (1987 

2008)” ni S. A. Pangilinan 

“#ingrata at si Mary Jane Veloso: 

Mga Bakas ng Trolling sa 

Spreadable Media” ni V. Gonzales 

“Maiksing Kalagayang Magbubukid 

ng Pilipinas" 

“Praymer hinggil sa Two-Tier Wage 

System (2TWS)” 

Mga artikulo sa Philippine E- 
Journals Database , partikular ang 
mga journal na naglalathala ng mga 
(o ilang) artikulo sa Filipino gaya ng 

Daloy 

Dalumat 

Hasaan 

Layag 


CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SA KOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 34 ng98 






























Malay 

Katipunan 

Daluyan 

Social Science Diliman 

Humanities Diliman 

Mga Artikulo sa U.P. Diliman 
Journals Online 

Ispesyal na Isyu ng Malay: Vol.22, 
No. 1 (2009) 

Ispesyal na Isyu ng Daluyan: No. 1 
(2015) 

Piling blogs mula sa: 

https ://kapirasongkritika.wordpress 

.com/ 

https ://kritikasatabitabi.wordpress.c 

om/ 

https://dakilapinoy.wordpress.com/ 

https://xiaochua.net/ 

http://risingsun.dannyarao.com/ 


CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SAKOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 35 ng98 
























Filipino sa Siyensya, 

Teknolohiya, 

Inhenyeriya, 

Mate matika At Iba Pang 
Kaugnay na Larangan 


Pagbubuod ng 

impormasyon/datos 

Think-pair-share sa mga 
ispesipikong teksto 

Pangkatang talakayan 

Lektyur-worksyap sa 

computer laboratory o 


https ://ro landoto le nti no. wo rd p ress. 

com/ 

https://sirmykel.wordpress.co m / 

Piling videos mula sa: 

http://tvup.ph/ 

Altermidva 

Tudla Productions 

Mga materyales mula sa mga 

kilusang panlipunan 

Mga Publikasyon ng Sento ng 

Wikang Filipino ng UP-Diliman 

“Ang Gamit at Kahalagahan ng 

Wikang Filipino sa Pagtuturo ng 

Agham: Panayam kav Prop. 

Fortunato Sevilla III” nina W. Faiilan 

at R. B. Zafra 

“Ang Filipino bilang Pundasvon ng 

Teknikal na Pagkatuto: Panayam 

kav Prop. James Christopher D. 

Domingo” ni W. Faiilan 

“Ang Pagtuturo ng Matematika Sa 

Wikang Filipino” ni M. Acelajado 


Nirebisang borador 
ng konseptong papel 


Venn diagram 
dalawang 
mag kaugnay 
artikulo sa journal 

Paglikha 

dayagram 

nagbubuod 


ng 


na 


ng 

na 

sa 


CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SAKOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 36 ng98 






























gamit ang computer sa 
klase (para sa pagsipat ng 
mga database ng mga 
journal) 

Komparatibong analisis 
ng saklaw ng mga journal 


“Epekto ng mga Wikang Filipino at 

Ingles Bilang Midva sa Pagtuturo 

ng Aliebra sa Antas ng Pagkatuto at 

Atityud ng mga Mag-aaral sa 

Kolehivo” ni M. Acelaiado 

“Ang Paglubog nina Hippokrates at 

Galen sa Kanluran: Isang 

Intepretasyon sa Anyo ng 

Sivantipikong Rebolusvon 

sa Larangan ng Medisina” ni F. P. 

Demeterio III 

“Ang mga Teorva ng Relatividad ni 

Albert Einstein: Isang Pagsusuri sa 

Kahandaan ng Wikang Filipino sa 

Pagtalakav sa mga Paksa ng 

Makabagong Agham” ni F. P. 

Demeterio III 

“Pravmer hinggil sa Pambansang 

Industrivalisasvon” ng AGHAM 

“Kasavsayan ng Cyberspace, 

Kasaysayan sa Cyberspace: 

Panimulang Pagtanaw sa 

Karanasang Pilipino” ni M. Chua 

“Pagsisivasat sa Elektripikasvon sa 

Kanavunan” ni A. J. Mesina 


nilalaman 
binasang artikulo 


ng 


Pagsulat ng maikling 
sanaysay hinggil sa 
mga posibleng 

imbensyon, 
debelopment atbp. sa 
siyensya, teknolohiya 
at iba pang larangan, 
sa susunod na 50 
taon 


CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SAKOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 37 ng98 

































“Anq Pagsasalinq Teknikal: 

Pagsipat sa Praktika at 

Paqpapahalaqa" ni R. Sison-Buban 

“Anq IS I at anq Alamat nq 

Internasyonal na Komunidad nq 

mqa Syentista” ni R. Guillermo 

“Manwal sa nakakainq krustasyo 

nq Pilipinas” ni H. Motoh 

“Kapaligiran, Kalinisan, at 

Kalusugan: Anq Impluwensya nq 

Heoqrapiya sa Paqhuboq nq 

Patakarang Pangkalusugan nq 

mqa Amerikano sa Kolonyal na 

Maynila, 1898-1918” ni R. Mactal 

“PAGBABAGO SA KLIMA. Usapinq 

Pangkalikasan,_Suliraning 

Panlipunan, Isyu nq Katutubong 

Mamamayan” 

“Anq Gabay sa Mekanismo nq 

Malinis na Pag-unlad” 

“Anq Filipino Sa Inhinyeriya” 

ni C. Salazar 

Mqa Publikasvon nq Sento nq 

Wikang Filipino nq UP-Diliman 


CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SA KOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 38 ng98 

































Kaalaman 

1. Matukoy ang mga 

mapagkakatiwalaan, 
makabuluhan at kapaki- 
pakinabang na 

sanggunian sa 

pananaliksik 

2. Malikhain at mapanuring 
mailapat sa pananaliksik 
ang piling makabuluhang 
konsepto at teoryang 
lokal at dayuhan na 
akma sa konteksto ng 
komunidad at bansa. 

Kasanayan 

1. Maisapraktika at 

mapaunlad pa ang mga 
batayang kasanayan sa 
pananaliksik. 

2. Makapagbasa at 

makapagbuod ng 

impormasyon, 
estadistika, datos atbp. 
mula sa mga babasahing 
nakasulat sa Filipino sa 
iba’t ibang larangan. 

3. Makapagsalin ng mga 
artikulo, pananaliksik 
atbp. na makapag- 
aambag sa patuloy na 
intelektwalisasyon ng 
wikang Filipino. 


Batayang Kaalaman sa 
Mga Teorya sa 
Pananaliksik na Akma 
o Buhat sa Lipunang 
Pilipino 

• Mga Diskurso sa 
Nasyonalismo 

• Marxismo at 

Kritikal na 

Diskurso sa 
Globalisasyon 

• Teoryang 
Dependensiya 

• Pagbaklas/Pagba 
gtas 

• Pantayong 
Pananaw 

• Sikolohiyang 
Pilipino 

• Pantawang 
Pananaw 

• Bakod, Bukod, 
Buklod 


Pagbubuod 

Paglalahad 

impormasyon 

pamamagitan 

talahanayan 


ng 

sa 

ng 


Pagsasalin ng piling 
bahagi ng pananaliksik 


“Metodolohiva at Paqdalumat sa 

Pananaliksik” ni R. Nuncio 

“Anq Wikanq Katutubo at anq 

Kamalavanq Filipino” ni B. Lumbera 

“Lisvanq Edukasvon nq Pilipino” ni 

R. Constantino 
(salin ni L. M. Martinez) 

“Krisis at Rebolusvonq Pilipino” ni 

J. M. Sison 

“Paq-aklas, Paqbaklas, Paqbaqtas: 

Politikal Na Kritisismonq 

Pampanitikan” ni R. Tolentino 

“Kaisipanq Nasvonalista at 

Teoryanq Dependensiya sa 

Edukasvon: Ideolohikal na Kritik nq 

Proqramanq K to 12 nq Pilipinas” ni 

D. M. San Juan 

“Ang “Tunay na Dekalogo” ni 
Mabini Bilang Isang Akda sa 
Pilosopiyang Pilipino” ni N. 
Mabaquiao 

“Mga Batayan nq Sikolohiyang 

Pilipino sa Kultura at Kasavsavan” 

ni V. Enriquez 


Panel discussion 
hinggil sa mga teorya 
sa pananaliksik 


CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SAKOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 39 ng98 

























4. Makapagsaliksik hinggil 

sa mga sanhi at bunga 
ng mga suliraning lokal 
at nasyonal gamit ang 
mga tradisyonal at 
modemong mga 

sanggunian. 

5. Makapagpahayag ng 

mga makabuluhang 
kaisipan sa 

pamamagitan ng 

tradisyonal at 

modemong midyang 
akma sa kontekstong 
Pilipino. 

6. Makagawa ng mga 

malikhain at 

mapanghikayat na 
presentasyon ng 

impormasyon at analisis 
na akma sa iba’t ibang 
konteksto. 

7. Makapagsagawa ng 
pananaliksik sa Filipino 
sa iba’t ibang larangan. 

8. Malinang ang Filipino 
bilang daluyan ng 
inter/multidisiplinari ng 
diskurso at pananaliksik 
na nakaugat sa mga 
realidad ng lipunang 
Pilipino. 


“ Ang Pantayong Pananaw Bilang 

Diskursong Pangkabihasnan ” 

ni Z. Salazar 

“Kaalamang Bayang Dalumat ng 

Pagkataong Pilipino” 

ni P. Covar 

“Pook at Paninindigan: Kritika ng 

Pantayong Pananaw” ni R. 

Guillermo 

“Pagkataong Pilipino: Isang Teorya 

sa Lalim ng Banga” ni R. Guillermo 

“Ang Konsepto ng Papsasaayos 

Bilang Panimulang Postkolonyal na 

Pagdalumat Pulitikal sa Panahong 

Postmoderno” ni A. Contreras 

“ Ang Nagbabagong Anyo ng 

Sosyolohiya sa Nagbabagong 

Lipunan at Mundo: Ang 

Posmodernismo at Ang Hinaharap 

ng Sosyolohiya ” ni G. Lanuza 

“Pakiramdaman: Isang Tatak 

Filipinong Lapit sa Pagdadalumat 

sa Sosyolohiya” ni D. Erasga 

“ Ang Pakikipagkapwa: Pilipinong 

Lapit sa Pananaliksik ” ni R. Javier 


CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SA KOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 40 ng98 

































Halagahan 

1. Mapalalim ang 

pagpapahalaga sa 

sari ling teorya ng mga 
Pilipino sa iba’t ibang 
larangan. 

2. Malinang ang adhikaing 

makibahagi sa 

pagbabagong 
panlipunan. 

3. Maisaalang-alang ang 

kultura at iba pang 
aspektong panlipunan sa 
pagsasagawa ng 

pananaliksik. 

4. Makapag-ambag sa 

pagtataguyod ng wikang 
Filipino bilang daluyan 
ng makabuluhan at 
mataas na antas ng 
diskurso na akma at 
nakaugat sa lipunang 
Pilipino, bilang wika ng 
pananaliksik na 

nakaayon sa 

pangangailangan ng 

komunidad at bansa. 




“Savsav at Salavsav nq Pantawanq 

Pananaw mula Pusong Hanqgang 

Impersonasvon” ni R. Nuncio 

“Anq Sivudad nq Mall: Anq Bakod, 

Bukod at Buklod bilanq Espasyo at 

Biswal mula Tabuan hanqqanq SM 

City North Edsa” ni E. Morales- 
Nuncio 



Kaalaman 

1. Matukoy ang mga 

mapagkakatiwalaan, 
makabuluhan at kapaki- 
pakinabang na 

Batayang Kaalaman sa 

Metodolohiya 

(Pagtitipon, 

Pagpoproseso at 

Pagsusuri ng Datos) sa 

Pangkatang pag-uulat 

Paglikha ng KWL Chart 

Pagbabalangkas/outlining 
ng nilalaman ng artikulo 

“Metodolohiya at Paqdalumat sa 

Pananaliksik” ni R. Nuncio 

“Paqmamapa nq Paqbabaqonq 

Heoqrapikal, Historikal at Kultural 

nq Quiapo” ni J. Pamintuan 

Pinal na konseptong 
papel 


CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SA KOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 41 ng98 






















sanggunian sa 

Pananaliksik- 



Progress report 

pananaliksik 

Panlipunan 

Pangkatang pagsusuri sa 

“Kasarian at Kabuhayan : Hang 

hinggil sa isinusulat 

2. Malikhain at mapanuring 

• 

Pagmamapang 

borador ng konseptong 

Tala sa Kasavsavanq 

na papel o artikulo 

mailapat sa pananaliksik 


kultural, 

papel 

Demograpikal ng Paggawa at 


ang piling makabuluhang 


ekonomiko atbp. 


Pasahod sa Pilipinas, 1903-1948” 


konsepto at teoryang 

• 

Etnograpiya 

Konsultasyon 

ni F. Gealogo 

Papel o artikulong 

lokal at dayuhan na 

• 

Pananaliksik na 



maaaring iprisenta sa 

akma sa konteksto ng 


leksikograpiko 

Independyenteng 

“Kasavsavanq Pasalita: Anq 

isang forum o 

komunidad at bansa. 

• 

Video 

Pananaliksik 

Kulturanq Filipino at Karanasan nq 

kumperensya, at/o 



documentation 


Mqa Pilipinonq Mananaliksik sa 

ilathala sa isang 

Kasanayan 

• 

SWOT Analysis 


Laranqanq Pasalita” ni N. Kimuell- 

akademikong journal 

1. Maisapraktika at 

• 

Literature review 


Gabriel 


mapaunlad pa ang mga 

• 

Pagtatanung- 




batayang kasanayan sa 


tanong, 


‘“Mqa Tiwali sa Daanq Matuwid’ at 


pananaliksik. 


obserbasyon, 


Anq Mqa Talinqhaqa’t Tema sa 


2. Makapagbasa at 


interbyu, FGD 


Talumpati ni P-Noy” 


makapagbuod ng 


atbp. 


ni R. Javier 


impormasyon, 

• 

Participant 




estadistika, datos atbp. 


observation 


“Tundo: Paqkatapos nq Paraiso 


mula sa mga babasahing 

• 

Kwentong-Buhay 


(1902-2010)” ni N. Kimuell-Gabriel 


nakasulat sa Filipino sa 

• 

Secondary data 




iba’t ibang larangan. 


analysis 


“Paqdalumat sa Baqvonq Ondov: 


3. Makapagsalin ng mga 

• 

Eksperimental na 


Isanq Konstruktibismo at Lokal na 


artikulo, pananaliksik 


Pananaliksik 


Pananaw nq mqa Kasapi nq 


atbp. na makapag- 

• 

Case study 


Saqrada Familia” ni D. Cafe 


aambag sa patuloy na 

• 

Aksyong 




intelektwalisasyon ng 


Pananaliksik/Actio 


“Glosarvo nq Mqa Termino sa 


wikang Filipino. 


n research 


Panitikan” ni D. M. San Juan 


4. Makapagsaliksik hinggil 

• 

Pagsusuri ng 




sa mga sanhi at bunga 


dokumento 


“Aspirations and Challenqes 


ng mga suliraning lokal 

• 

Comparative 


for Economic and Social 


at nasyonal gamit ang 


analysis 


Development 


mga tradisyonal at 







CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SA KOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 42 ng98 






























modernong mga 

sanggunian. 

5. Makapagpahayag ng 

mga makabuluhang 
kaisipan sa 

pamamagitan ng 

tradisyonal at 

modernong midyang 
akma sa kontekstong 
Pilipino. 

6. Makagawa ng mga 

malikhain at 

mapanghikayat na 
presentasyon ng 

impormasyon at analisis 
na akma sa iba’t ibang 
konteksto. 

7. Makapagsagawa ng 
pananaliksik sa Filipino 
sa iba’t ibang larangan. 

8. Malinang ang Filipino 
bilang daluyan ng 
inter/multidisiplinari ng 
diskurso at pananaliksik 
na nakaugat sa mga 
realidad ng lipunang 
Pilipino. 

9. Makabuo ng papel o 

artikulo na maaaring 
ibahagi sa isang forum o 
kumperensya at/o 

ilathala sa isang 
akademikong journal. 


Discourse 

analysis 

Content analysis 
Saliksik-arkibo 
(archival 
research) 

Policy review 
Impact 
assessment 
Pagsasagawa ng 
survey 

Transkripsyon 


in the Philippines Toward 2030” 

nina J. Yap at R. Majuca 

“Paqpapabida sa Kontrabida: Isanq 

Paqhahanap at Paqsusuri sa 

Konstruksivon at Diskurso nq 

Kontrabida sa Teleseryenq Walanq 

Hanqqan” ni L. Oblena 

“Anq Espasyonq Bakla sa 

Cvberspace.Com: Isanq Paqsusuri 

nq Diskurso nq Usapanq Bakla sa 

mqa Chatroom” ni R. Madula 

“Kasavsavanq Buhav: Pananaw, 

Pamamaraan, Pananaliksik” ni 

R. Javar 

“Komparatibonq Analisis nq 

Aktuwal na Gamit nq Wika at mqa 

Pilinq Pamantavan sa Gramatika at 

Ortoqrapiya sa Filipino, Sebwano- 

Bisaya at llokano: Lapit Batav sa 

Korpus” ni J. Ilao 

“Review of Philippine Miqration 

Laws and Requlations: Gains, 

Gaps, Prospects” nina J. Ambito et 
al. 

“The Philippine Mininq Act of 1995: 

Is the law sufficient in achievinq 



CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SAKOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 43 ng98 

































Halagahan 

1. Mapalalim ang 

pagpapahalaga sa 
sari ling teorya ng mga 
Pilipino sa iba’t ibang 
larangan. 

2. Malinang ang adhikaing 

makibahagi sa 

pagbabagong 
panlipunan. 

3. Maisaalang-alang ang 

kultura at iba pang 
aspektong panlipunan sa 
pagsasagawa ng 

pananaliksik. 

4. Makapag-ambag sa 

pagtataguyod ng wikang 
Filipino bilang daluyan 
ng makabuluhan at 
mataas na antas ng 
diskurso na akma at 
nakaugat sa lipunang 
Pilipino, bilang wika ng 
pananaliksik na 

nakaayon sa 

pangangailangan ng 
komunidad at bansa. 


the goals of output growth, 

attracting foreign investment, 
environmental protection and 

preserving sovereignty?” ni R. 
Raymundo 

“Neoliberal Restructuring of 

Education in the Philippines: 

Dependency, Labor, Privatization, 

Critical Pedagogy, and the K to 12 

System” ni D. M. San Juan 

“Journalismong Tagalog sa 

Renacimiento Filipino (1910-1913): 

Pagbibinhi ng Makabayang 

Sanaysaysa Panitikan ng Pilipinas” 

ni E. Guieb III 


“Pangasinan: Kung Paano 

Naimapa ang Lalawigan Mula Sa 

Matandang Pi koto mi ya ng Baybay- 

Alog (Panag-‘Asinan’ - Caboloan)” 

ni M.Flores 

“Militant_arid_Nationalist 

Organizers: The Filipino Women in 

the 1906 Issues of Muling 

Pagsilanp” ni J. Taguiwalo 

“Ang Kwentong Buhay Bilang 

Teksto ng Pagsasakapangyarihan 


CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SA KOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 44 ng98 

































ng mga Manggagawa sa Bahay” ni 

R. Ofreneo 

“Tanikala at Talinhaga: Ang 

Manunulat na Bilanggong Politikal” 

ni R. Rodriguez 

“May Perang Dumadaan Lang sa 

Palad, Merong Padala, at May 

Padulas din”: Paniniwala’t 

Pananaw sa Pera at Palagav sa 

Pandaigdigang_Krisis 

Pampinansiya” ni R. Javier 

“(Ini)lihim sa Dagat: Mga Salaysay 

ng Pagsubok at Pakikibaka ng mga 

Pilipinong Seaman” ni 

J. Manzano 

“Apple o Atis: Isang Pag-aaral sa K- 

Z_ nina E. Hermosa et al. 

“Pamahiin nila noon, Buhay pa ba 

ngayon? 

Pagsusuri sa mga Pamahiing 

Nananatili 

mula noon Hanggang Ngayon” nina 
R. M. Lopez 

“Isang kritikal na pag-aaral ukol sa 

epekto ng malawakang pagpapalit- 

gamit ng lupa 


CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SA KOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 45 ng98 































Aktwal na Pagsulat ng 
Pananaliksik, 
Presentasyon at/o 

Publikasyon ng 

Pananaliksik 


sa kita at pang-ekonomikong 

kasiguruhan ng mga pesante 
sa barangav Santiago ng General 

Trias, Cavite” ni K. M. Reyes 


“ Introduksiyon sa Saliksik ” ni V. 
Almario et al. (eds.) 

“Manwal sa Panlipunang 
Pananaliksik” ni R. Simbulan 

“Saliksik: Gabay sa Pananaliksik sa 
Agham Panlipunan, Panitikan, at 
Sining” ni E. Evasco etal. 

“Mga Isyung Pampaggawa at 


Pang-ekonomya: 

Gabay 

sa 

Paghahanda ng 

Mga Journal 

Article sa Filipino” 

ni D. M. 

San 

Juan 



“Praktikal na 

Dulog 

sa 


Akademikong Pagsulat” ni D. M. 
San Juan 


CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SAKOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 46 ng98 





















FILIPINO SA IBA’T IBANG DISIPLINA (FILDIS) - MAP A NG KURSO 


MGA INAASAHANG MATUTUTUHAN SA GENERAL EDUCATION (GE) 

FILDIS 

Kahusayang Intelektuwal (Kaalaman) 


1. Masusing makapagsuri ng “mga teksto” (nakasulat, biswal, pasalita atbp.) 

NT 

2. Makapagpamalas ng mahusay at mabisang komunikasyon (pagsulat, 
pagsasalita, at paggamit ng bagong teknolohiya) 

NT 

3. Makagamit ng batayang konseptong batay sa mga dominyo (domain) ng 
kaalaman 

NT 

4. Makapagpamalas ng mapanuri, analitiko, at malikhaing pag-iisip 

NT 

5. Makagamit ng iba’tibang mapanuring paraan ng paglutas ng suliranin 

NT 

Pananagutan sa Sarili at sa Bayan (Halagahan) 


1. Maunawaan ang kompleksidad ng kalagayan ng sangkatauhan 

PM 

2. Maipaliwanag ang karanasan ng sangkatauhan sa iba’tibang perspektiba 

PM 

3. Masuri ang kasalukuyang sitwasyon ng mundo sa pamamagitan ng 
perspektibang lokal at global 


4. Tanganan ang responsibilidad na alamin kung ano ang Pilipino at pagiging 
Pi li pi no 

PM 

5. Mapanuring makapagnilay-nilay sa mga kolektibong suliranin 

PM 

6. Makagawa ng mga makabagong paraan at solusyong ginagabayan ng mga 
pamantayang etikal 

PM 

7. Makapagdesisyon batay sa mga pamantayang moral 

PM 

8. Mapahalagahan ang iba’t ibangb anyo ng sining 

PM 

9. Makapag-ambag sa estetika 

PM 

lO.Makapag-ambag sa pagtataguyod ng pagrespeto sa karapatang pantao 

PM 

11. Personal atmahalagang makapag-ambag sa pag-unlad ng bansa 

PM 

Mga Kasanayang Praktika 


1. Epektibong makagampan sa gawain bilang isang pangkat 

NP 

2. Makagamit ng mga kasangkapan gaya ng kompyuter upang epektibong 
makapagproseso ng impormasyon 

NP 


CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SAKOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 47 ng98 




























3. Makagamit ng bagong teknolohiya na tutulong at magpapadali sa 
pagkatuto at pananaliksik 

NP 

4. Responsableng mahawan ang mga hadlang sa maayos na paglalakbay sa 
mundo ng teknolohiya 

NP 

5. Makalikha ng mga solusyon sa mga problema sa iba’t ibang larangan 

NP 

6. Magamit ang sariling kaalaman, kasanayan, at halagahan tungo sa 
responsable at produktibong pamumuhay 

NP 

7. Maihanda ang sarili para sa proseso ng habambuhay na pagkatuto 

NP 


Leyenda: 

NT: Natutuhan 
NP: Napraktis 
PM: Pagkakataong Matuto 


CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SAKOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 48 ng98 












SILABUS NG BAGONG ASIGNATURANG FILIPINO SA KOLEHIYO 
Pamagat ng Kurso: DALUMAT NG/SA FILIPINO (DALUMATFIL) 

Bilang ng Yunit: 3 yunit 

Deskripsyon ng Kurso: Ang DALUMATFIL ay isang maagwat na kursong nagpapalawak at nagpapalalim sa kasanayan sa malalim at mapanuring 
pagbasa, pagsulat, at pananaliksik sa wikang Filipino sa iba’t ibang larangan, sa konteksto ng kontemporaryong sitwasyon at mga pangangailangan 
ng bansa at ng mga mamamayang Piiipino. Partikular na nakatuon ang kursong ito sa makrokasanayang pagbasa at pagsulat, gamit ang mga 
makabuluhang pananaliksik sa wikang Filipino, bilang lunsaran ng pagpapalawak at pagpapalalim sa kasanayan, kakayahan at kamalayan ng mga 
estudyante na malikhain at mapanuring makapagdalumat o “makapag-teorya” sa wikang Filipino, batay sa mga piling lokal at dayuhang konsepto at 
teorya na akma sa konteksto ng komunidad at bansa. Pre-requisite sa kursong ito ang pagkuha ng kursong Filipino sa Iba’t Ibang Disiplina (FILDIS). 
Samakatwid, ito ang karagdagang 3 yunit ng GE-Filipino para sa mga kumukuha ng mga kurso sa larangang Humanities, Social Sciences at 
Communication/HUSOCOM (gaya ng Bachelor in Secondary Education/BSE Filipino, BSE English, BSE Chemistry, AB Political Science, 
Communication Arts, Journalism, Legal Management at iba pa.), bukod pa sa 6 yunit ng batayang GE-Filipino (KOMFIL at FILDIS) na kinukuha rin ng 
mga mag-aaral na ang kurso ay NON-HUSOCOM. 

Inaasahang Matututuhan: 

Sa pagtatapos ng kurso, inaaasahang matututuhan ng mga mag-aaral ang mga sumusunod: 

Kaalaman 

7. Maipaliwanag ang kahalagahan ng wikang Filipino sa pagdadalumat o pagteteorya. 

8. Matukoy ang mga mapagkakatiwalaan, makabuluhan at kapaki-pakinabang na sanggunian sa pagdadalumat at pananaliksik. 

CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SA KOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 49 ng98 






9. Malikhain at mapanuring makapag-ambag sa pagpapaliwanag at pagpapalawak ng piling makabuluhang konsepto at teoryang lokal at dayuhan na 
akma sa konteksto ng komunidad at bansa. 

Kasanayan 

11. Maisapraktikaat mapaunlad paang mga batayang kasanayan sa pananaliksik. 

12. Makapagbasa at makapagbuod ng impormasyon, estadistika, datos atbp. mula sa mga babasahing nakasulat sa Filipino sa iba’t iba ng larangan. 

13. Makapagsalin ng mga artikulo, pananaliksik atbp. na makapag-aambag sa patuloy na intelektwalisasyon ng wikang Filipino. 

14. Makapagpahayag ng mga makabuluhang kaisipansa pamamagitan ng tradisyonal at modemong midyang akma sa kontekstong Pilipino. 

15. Makagawa ng mga malikhain at mapanghikayat na presentasyon ng impormasyon at analisis na akma sa iba’t ibang konteksto. 

16. Malinang ang Filipino bilang daluyan ng inter/multidisiplinaring pagdadalumat at pananaliksik na nakaugat sa mga realidad ng lipunang Pilipino. 

17. Makabuo ng isang sanaysay hinggil sa isang mungkahing rebisyon o ekspansyon ng isang umiiral na konsepto o teorya, o kaya’y isang mungkahing 
bagong konsepto o teorya na akam sa mga realidad ng lipunang Pilipino. 

Halagahan 

1. Mapalalim ang pagpapahalaga sa sariling teorya ng mga Pilipino sa iba’t ibang larangan. 

2. Maisaalang-alang ang kultura at iba pang aspektong panlipunan sa pagsasagawa ng pananaliksik. 

3. Mapahalagahan ang dinamikong ugnayan ng teorya at praktika sa pananaliksik 

4. Makapag-ambag sa pagtataguyod ng wikang Filipino bilang daluyan ng makabuluhan at mataas na antas ng diskurso na akma at nakaugat sa 
lipunang Pilipino, bilang wika ng pananaliksik na nakaayon sa pangangailangan ng komunidad at bansa. 

Bilang ng oras: 3 oras bawat linggo sa loob ng 18 linggo o 54 oras sa isang semester 


CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SAKOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 50 ng98 





Linggo 

Mga Paksa 

1-3 

Dalumat-Salita: Mga Salita ng Taon/Sawikaan, Ambagan, Mga Susing Salita 
Atbp. 

(Pokus nito ang pagtalakay sa mga kumperensya/aktibidad na lumilinang sa 
pagdadalumat gamit ang mga salita sa Filipino at iba pang wika ng bansa.) 

4-14 

Masinsin at Mapanuring Pagbasa sa Mga Pangunahing Sanggunian sa 
Pagdadalumat/Pagteteorya sa Kontekstong P/Filipino 

(Pokus nito ang pagtalakay sa mga pangunahing sanggunian sa 
pagdadalumat/pagteteorya sa kontekstong P/Filipino.) 

15-18 

Pagsasalin ng Piling Tekstong Makabuluhan sa Dalumat ng/sa Filipino 

Pagsulat ng Daiumat-Sanaysay 


DALUMAT NG/SA FILIPINO (DALUMATFIL) 
Plano ng Mga Aralin 


Balangkas ng Kurso at 
Sakop na Oraslnaasahang 
Matututuhan 

Mga Paksa 

Metodolohiya 

Materyales 

Pagtatasa 

Kaalaman 

1. Maipaliwanag ang 

kahalagahan ng wikang 
Filipino sa pagdadalumat 
o pagteteorya. 

2. Matukoy ang mga 

mapagkakatiwalaan, 
makabuluhan at kapaki- 
pakinabang na 

Dalumat-Salita: Mga 

Salita ng 

Taon/Sawikaan, 
Ambagan, Mga Susing 
Salita Atbp. 

Pagbabalangkas/outlining 

Pagbubuod ng 

impormasyon/datos 

Pangkatang talakayan 

Panonood ng 

video/documentary 

“Loob” ni J. Santiago 

“Sawikaan: Isang Dekada ng 
Pagpili ng Salita ng Taon” ni E. A. 
Narvaez 

“Fotobam” (2016) 

“Endo” (2014) 

Maikling pagsusulit 

Music video ng 

awiting “Loob” ni J. 
Santiago o paglikha 
ng awiting kagaya 
nito 


CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SAKOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 51 ng98 


















sanggunian sa 




Borador ng papel na 

pagdadalumat at 


Pakikinig sa awit 

“Selfie” (2012) 

pang-Sawikaan, 

pananaliksik. 




Ambagan, o Mga 

3. Malikhain at mapanuring 


Pagsasalin 

“Wang-wang” (2012) 

Susing Salita 

makapag-ambag sa 

pagpapaliwanag at 


Pangkatang talakayan 

Ambagan: 


pagpapalawak ng piling 
makabuluhang konsepto 



“Ang Bigat ng Lamigas at Bigas” ni 


at teoryang lokal at 
dayuhan na akma sa 



G. Asenjo 


konteksto ng komunidad 



“Ifugao Terms Proposed for 


at bansa. 



Incorporation 


Kasanayan 



Into the Vocabulary of the National 


1. Maisapraktika at 



Language” ni M. Dulawan 


mapaunlad pa ang mga 
batayang kasanayan sa 



“Bag-ong Yanggaw: Ang Filipinong 


pananaliksik. 



may Timplang Bisava sa Kamav ng 


2. Makapagbasa at 



Makatang Tagalog na si Rebecca 


makapagbuod ng 

impormasyon, 
estadistika, datos atbp. 



T. Anonuevo” ni J. Antonio 


mula sa mga babasahing 
nakasulat sa Filipino sa 



Hinggil sa Mga Susing Salita: 


iba’t ibang larangan. 

3. Makapagsalin ng mga 



Balita at Maikling Pagtalakay 


artikulo, pananaliksik 

atbp. na makapag- 
aambag sa patuloy na 
intelektwalisasyon ng 

wikang Filipino. 





4. Makapagpahayag ng 





mga makabuluhang 

kaisipan sa 






CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SA KOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 52 ng98 























pamamagitan ng 

tradisyonal at 

modernong midyang 

akma sa kontekstong 
Pilipino. 

5. Makagawa ng mga 

malikhain at 

mapanghikayat na 

presentasyon ng 

impormasyon at analisis 
na akma sa iba’t ibang 
konteksto. 

6. Malinang ang Filipino 

bilang daluyan ng 

inter/multidisiplinari ng 
pagdadalumat at 

pananaliksik na 

nakaugat sa mga 

realidad ng lipunang 
Pilipino. 

7. Makabuo ng isang 

sanaysay hinggil sa 

isang mungkahing 

rebisyon o ekspansyon 
ng isang umiiral na 

konsepto o teorya, o 
kaya’y isang 

mungkahing bagong 

konsepto o teorya na 
akam sa mga realidad ng 
lipunang Pilipino. 

Halagahan 






CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SA KOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 53 ng98 











1. Mapalalim ang 

pagpapahalaga sa sari ling 
teorya ng mga Pi li pi no sa 
iba’t ibang larangan. 

2. Maisaalang-alang ang 

kultura at iba pang 
aspektong panlipunan sa 
pagsasagawa ng 

pananaliksik. 

3. Mapahalagahan ang 

dinamikong ugnayan ng 
teorya at praktika sa 
pananaliksik 

4. Makapag-ambag sa 

pagtataguyod ng wikang 
Filipino bilang daluyan ng 
makabuluhan at mataas na 
antas ng diskurso na akma 
at nakaugat sa lipunang 
Pilipino, bilang wika ng 
pananaliksik na nakaayon 
sa pangangailangan ng 

komunidad at bansa. 





Kaalaman 

1. Maipaliwanag ang 

kahalagahan ng wikang 
Filipino sa pagdadalumat 
o pagteteorya. 

2. Matukoy ang mga 

mapagkakatiwalaan, 
makabuluhan at kapaki- 
pakinabang na 

Masinsin at 

Mapanuring Pagbasa 
sa Mga Pangunahing 
Sanggunian sa 

Pagdadalumat/Pagtete 
orya sa Kontekstong 
P/Filipino 

Pagbubuod ng 

impormasyon/datos 

Concept mapping 

Think-pair-share sa mga 
ispesipikong teksto 

Pangkatang talakayan 

“Kasaysayan ng Kapilipinuhan 

(Bagong Balangkas)” ni Z. Salazar 

“Makabagong Emilio Jacinto: 

Ginhawa, Liwanag, Dilim at Iba 

Pang Mga Dalumat ng Bayan at 

Katipunan sa Mga Awitin ni Francis 

Magalona” ni M. Chua at A. 
Campomanes 

Patalatang 

pagbubuod sa piling 
teoryang tinalakay 

Venn diagram ng 
dalawang 

magkaugnay na 

artikulo o aklat 


CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SA KOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 54 ng98 


















sanggunian sa 




Paglikha ng 

pagdadalumat at 


Panel discussion hinggil 

“Baranqav: Banqka at Lipunan” ni 

talahanayan 

pananaliksik. 


sa mga teorya sa 

E. Isorena 


3. Malikhain at mapanuring 


pananaliksik 


Reaksyong papel 

makapag-ambag sa 



“Lipunan at Rebolusvonq Filipino” 


pagpapaliwanag at 



ni J.M. Sison 


pagpapalawak ng piling 





makabuluhang konsepto 



“Filipino nq Kilusanq Pambansa- 


at teoryang lokal at 



Demokratiko (KPD): Pilosopiya at 


dayuhan na akma sa 



Pulitika sa Pambansanq Wika” ni 


konteksto ng komunidad 



M. Atienza 


at bansa. 








“Edukasvon bilanq Taqpuan nq 


Kasanayan 



Katwi ranq 


1. Maisapraktika at 



Lunqsod at Katwiranq Lalawiqan” ni 


mapaunlad pa ang mga 



N. Clemente 


batayang kasanayan sa 





pananaliksik. 



“Das Kapital” ni K. Marx (salin sa 


2. Makapagbasa at 



Filipino ni R. Guillermo) 


makapagbuod ng 





impormasyon, 



“Mga Tinig Mula sa Ibaba” ni T. 


estadistika, datos atbp. 



Gimenez-Maceda 


mula sa mga babasahing 





nakasulat sa Filipino sa 



“Biqwas sa Neoliberalismo, 


iba’t ibang larangan. 



Alternatibo sa Kapitalismo: 


3. Makapagsalin ng mga 



Adbokasinq Panqwika at 


artikulo, pananaliksik 



Sosvalistanq Proqrama sa 


atbp. na makapag- 



Nobelanq Mqa Ibonq Mandaraqit ni 


aambag sa patuloy na 



Amado V. Hernandez” ni D. M. San 


intelektwalisasyon ng 



Juan 


wikang Filipino. 





4. Makapagpahayag ng 





mga makabuluhang 






CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SA KOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 55 ng98 

























kaisipan sa 

pamamagitan ng 

tradisyonal at 

modernong midyang 
akma sa kontekstong 
Pilipino. 

5. Makagawa ng mga 

malikhain at 

mapanghikayat na 
presentasyon ng 

impormasyon at analisis 
na akma sa iba’t ibang 
konteksto. 

6. Malinang ang Filipino 

bilang daluyan ng 
inter/multidisiplinari ng 
pagdadalumat at 

pananaliksik na 

nakaugat sa mga 
realidad ng lipunang 
Pilipino. 

7. Makabuo ng isang 

sanaysay hinggil sa 
isang mungkahing 

rebisyon o ekspansyon 
ng isang umiiral na 
konsepto o teorya, o 
kaya’y isang 

mungkahing bagong 
konsepto o teorya na 
akam sa mga realidad ng 
lipunang Pilipino. 


“Ang Pinagmulan ng Kaisipang 

Feminista sa Pilipinas” ni L. 
Santiago 

“ANG KRITIKA SA PANAHON NG 

KRISIS” ni E. San Juan, Jr. 

“Espasyong Bakla sa Rebolusyong 

Pilipino: Pagsipat sa Paglaladlad 

ng Li him na Katauhan sa Li him na 

Kilusan” ni R. Madula 


“The 


Symptom 


Called 


Marketization” ni S. Raymundo 

“Pamimilosopiya sa Sariling Wika: 

Mga Problema at Solusyon” ni F. 
Timbreza 


“Pananaliksik 


Tungo 


sa 


Teolohiyang Makapilipino” ni M. 
Andrade 

“Sikolohiyang Pilipino: Perspektibo 
at Direksyon” ni V. Enriguez 

“Sikolohiyang Pilipino sa Ugnayan 

ng Pahinungod: Pakikipagkapwa at 

Pagbabangong-Dangal ng Mga 

Pilipino” ni G. Aguiling-Dalisay 

“Sikolohiyang Pilipino (Filipino 

Psychology): A Legacy of Virgilio G. 


CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SA KOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 56 ng98 





























Halagahan 

1. Mapalalim ang 

pagpapahalaga sa sari ling 
teorya ng mga Pi li pi no sa 
iba’t ibang larangan. 

2. Maisaalang-alang ang 

kultura at iba pang 
aspektong panlipunan sa 
pagsasagawa ng 

pananaliksik. 

3. Mapahalagahan ang 

dinamikong ugnayan ng 
teorya at praktika sa 
pananaliksik 

4. Makapag-ambag sa 

pagtataguyod ng wikang 
Filipino bilang daluyan ng 
makabuluhan at mataas na 
antas ng diskurso na akma 
at nakaugat sa lipunang 
Pi li pi no, bilang wika ng 
pananaliksik na nakaayon 
sa pangangailangan ng 

komunidad at bansa. 


Enriquez” ni R. Pe-Pua at E. 
Protacio-Marcelino 

“The State of Philosophy in the 

Philippines” ni E. Quito 

“Ang Kauqnayan ng Wikang 

Pambansa at Edukasyon” ni E. 
Quito 

“Ang Pilosopiya ni Emerita S. 

Quito” ni L. Liwanag 

“Emerita S. Quito (1929 -- ): Ang 

Ugat ng Isang Panibagong 

Direksiyon ng Pamimilosopiya sa 

Pilipinas” ni E. De Leon 

“Sikolohiyanq Pilipino: Papaloob o 

Papalabas?” ni R. Javier 

“Toward a Filipino-Language 

Philippine Studies Project” ni R. 
Guillermo 

“Bayan at lipunan: ang kritisismo ni 
Bienvenido L. Lumbera” ni R. 
Torres-Yu 

“Sa Loob at Labas ng Mall Kong 
Sawi, Kaliluha’y Siyang 


CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SA KOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 57 ng98 




























Nangyayaring Hari” ni Rolando 
Tolentino 

“Kontra-Modernidad: 
Pakikipagsapalaran sa Pagtuklas 

ng Sarili Natinq Mapagpalavanq 

Kabihasnan” ni E. San Juan, Jr. 

“Pilosopivanq Panq-ekonomiva 

nina Recto, Tanada, at Diokno: 

Isanq Paqhahabi” ni B.N. Cepeda 

“Writing the Nation/Pag-akda ng 
Bansa” ni B. Lumbera 

Mga artikulo sa antolohiyang “Salita 
ng Sandata: Bonifacio's Legacies to 
the People's Struggles” nina B. 
Lumbera etal. (eds.). 

Mga artikulo sa antolohiyang 
“MULA TORE 

PATUNGONG PALENGKE 
Neoliberal Education In the 

Philippines” nina B. Lumbera et al. 
(eds.) 


Kaalaman 

1. Maipaliwanag ang 

kahalagahan ng wikang 

Pagsasalin ng Piling 
Tekstong Makabuluhan 
sa Dalumat ng/sa 
Filipino 

Lektyur-Worksyap sa 

Pagsasalin 

Ulat-aklat (book report) 

“Pasyon and Revolution” ni R. Ileto 

Saling buod ng piling 
bahagi ng teksto o 
aklat 


CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SAKOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 58 ng98 






















Filipino sa pagdadalumat 
o pagteteorya. 

2. Matukoy ang mga 

mapagkakatiwalaan, 
makabuluhan at kapaki- 
pakinabang na 

sanggunian sa 

pagdadalumat at 

pananaliksik. 

3. Malikhain at mapanuring 
makapag-ambag sa 
pagpapaliwanag at 
pagpapalawak ng piling 
makabuluhang konsepto 
at teoryang lokal at 
dayuhan na akma sa 
konteksto ng komunidad 
at bansa. 

Kasanayan 

1. Maisapraktika at 

mapaunlad pa ang mga 
batayang kasanayan sa 
pananaliksik. 

2. Makapagbasa at 

makapagbuod ng 

impormasyon, 
estadistika, datos atbp. 
mula sa mga babasahing 
nakasulat sa Filipino sa 
iba’t ibang larangan. 

3. Makapagsalin ng mga 
artikulo, pananaliksik 
atbp. na makapag- 


Pagsulat ng Dalumat- 
Sanaysay 


Peer review ng salin 


“Tikim: Essays on Philippine Food 
and Culture” ni D. Fernandez 


“Welgang Bayan: Empowering 
Labor Unions Against Poverty and 
Repression” ni R. Torres-Yu 


“Dissent and counter¬ 
consciousness” ni R. Constantino 


“From Globalization to National 
Liberation” by E. San Juan, Jr. 


“The Age Of Globalization: 
Anarchists and the Anti-Colonial 
Imagination” by B. Anderson 

“The Light of Liberty: Documents 
and Studies on the Katipunan, 
1892-1897” ni J. Richardson 


“Pedagogy of the Oppressed” ni 
Paulo Freire 


“Brains of the Nation: Pedro 
Paterno, T.H. Pardo de Tavera, 
Isabelo de los Reyes and the 


Dalumat-Sanaysay 
(detalyadong 
paliwanag hinggil sa 
bagong konsepto o 
teorya, o kaya’y 
pagsusuri sa lumang 
konsepto o teorya) 


CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SA KOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 59 ng98 










aambag sa patuloy na 
intelektwalisasyon ng 
wikang Filipino. 

4. Makapagpahayag ng 

mga makabuluhang 
kaisipan sa 

pamamagitan ng 

tradisyonal at 

modernong midyang 
akma sa kontekstong 
Pilipino. 

5. Makagawa ng mga 

malikhain at 

mapanghikayat na 
presentasyon ng 

impormasyon at analisis 
na akma sa iba’t ibang 
konteksto. 

6. Malinang ang Filipino 

bilang daluyan ng 
inter/multidisiplinari ng 
pagdadalumat at 

pananaliksik na 

nakaugat sa mga 

realidad ng lipunang 
Pilipino. 

7. Makabuo ng isang 

sanaysay hinggil sa 

isang mungkahing 

rebisyon o ekspansyon 
ng isang umiiral na 

konsepto o teorya, o 
kaya’y isang 


Production of Modern Knowledge” 
ni R. Mojares 

“Forging a Nationalist Foreign 
Policy: Essays on U.S. Military 
Presence and the Challenges to 
Philippine Foreign Policy” ni R. 
Simbulan 

“Nationalist Economics” ni A. 
Lichauco 

“Imagined Communities: ni B. 
Anderson 

“Imperialism in the Philippines” ni A. 
Lichauco 

“Prison Notebooks” ni A. Gramsci 

“Facing the Anthropocene: Fossil 
Capitalism and the Crisis of the 
Earth System” ni I. Angus 

“Open Veins of Latin America: Five 
Centuries of the Pillage of a 
Continent” ni E. Galeano 

“The Wretched of the Earth" ni F. 
Fanon 


CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SAKOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 60 ng98 













mungkahing bagong 
konsepto o teorya na 
akam sa mga realidad ng 
lipunang Pilipino. 

Halagahan 

1. Mapalalim ang 

pagpapahalaga sa sari ling 
teorya ng mga Pilipino sa 
iba’t ibang larangan. 

2. Maisaalang-alang ang 

kultura at iba pang 
aspektong panlipunan sa 
pagsasagawa ng 

pananaliksik. 

3. Mapahalagahan ang 

dinamikong ugnayan ng 
teorya at praktika sa 
pananaliksik 

4. Makapag-ambag sa 

pagtataguyod ng wikang 
Filipino bilang daluyan ng 
makabuluhan at mataas na 
antas ng diskurso na akma 
at nakaugat sa lipunang 
Pilipino, bilang wika ng 
pananaliksik na nakaayon 
sa pangangailangan ng 

komunidad at bansa. 


“The World We Wish to See” ni S. 
Amin 

“Time for Outrage!” ni S. Hessel 

“Manufacturing Consent: The 
Political Economy of the Mass 
Media” nina 

E. Herman at N. Chomsky 

“The_Development_of 

Underdevelopment” ni A. G. Frank 

“The Darker Nations: A People's 
History of the Third World” by V. 
Prashad 

“The Language of Globalization” ni 

P. Marcuse 

“Necessary Fictions: Philippine 
Literature and the Nation, 1946- 
1980” ni C. Hau 

“A Nation For Our Children” ni J. 
Diokno 


DALUMAT NG/SA FILIPINO (DALUMATFIL) - MAPA NG KURSO 


MGA INAASAHANG MATUTUTUHAN SA GENERAL EDUCATION (GE) 


DALUMATFIL 


CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SA KOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 61 ng98 
















Kahusayang Intelektuwal (Kaalaman) 


1. Masusing makapagsuri ng “mga teksto” (nakasulat, biswal, pasalita atbp.) 

NT 

2. Makapagpamalas ng mahusay at mabisang komunikasyon (pagsulat, 
pagsasalita, at paggamit ng bagong teknolohiya) 

NT 

3. Makagamit ng batayang konseptong batay sa mga dominyo (domain) ng 
kaalaman 

NT 

4. Makapagpamalas ng mapanuri, analitiko, at malikhaing pag-iisip 

NT 

5. Makagamit ng iba’tibang mapanuring paraan ng paglutas ng suliranin 

NT 

Pananagutan sa Sarili at sa Bayan (Halagahan) 


1. Maunawaan ang kompleksidad ng kalagayan ng sangkatauhan 

PM 

2. Maipaliwanag ang karanasan ng sangkatauhan sa iba’tibang perspektiba 

PM 

3. Masuri ang kasalukuyang sitwasyon ng mundo sa pamamagitan ng 
perspektibang lokal at global 


4. Tanganan ang responsibilidad na alamin kung ano ang Pilipino at pagiging 
Pi li pi no 

PM 

5. Mapanuring makapagnilay-nilay sa mga kolektibong suliranin 

PM 

6. Makagawa ng mga makabagong paraan at solusyong ginagabayan ng mga 
pamantayang etikal 

PM 

7. Makapagdesisyon batay sa mga pamantayang moral 

PM 

8. Mapahalagahan ang iba’t ibangb anyo ng sining 

PM 

9. Makapag-ambag sa estetika 

PM 

lO.Makapag-ambag sa pagtataguyod ng pagrespeto sa karapatang pantao 

PM 

11. Personal atmahalagang makapag-ambag sa pag-unlad ng bansa 

PM 

Mga Kasanayang Praktika 


1. Epektibong makagampan sa gawain bilang isang pangkat 

NP 

2. Makagamit ng mga kasangkapan gaya ng kompyuter upang epektibong 
makapagproseso ng impormasyon 

NP 

3. Makagamit ng bagong teknolohiya na tutulong at magpapadali sa 
pagkatuto at pananaliksik 

NP 

4. Responsableng mahawan ang mga hadlang sa maayos na paglalakbay sa 
mundo ng teknolohiya 

NP 


CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SAKOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 62 ng98 





























5. Makalikha ng mgasolusyon sa mga problema sa iba’tibang larangan 

NP 

6. Magamit ang sariling kaalaman, kasanayan, at halagahan tungo sa 
responsable at produktibong pamumuhay 

NP 

7. Maihanda ang sarili para sa proseso ng habambuhay na pagkatuto 

NP 


Leyenda: 

NT: Natutuhan 
NP: Napraktis 
PM: Pagkakataong Matuto 


CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SAKOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 63 ng98 










SILABUS NG BAGONG ASIGNATURANG FILIPINO SA KOLEHIYO 
Pamagat ng Kurso: SOSYEDAD AT LITERATURA/PANITIKANG PANLIPUNAN (SOSLIT) 

Bilang ng Yunit: 3 yunit 

Deskripsyon ng Kurso: Ang SOSLIT ay isang kurso sa pag-aaral at paglikha ng panitikang Filipino na nakatuon sa kabuluhang panlipunan ng mga 
tekstong literari sa iba’t ibang bahagi ng kasaysayan ng bansang Pilipinas. Sinasaklaw nito ang mga isyung panlipunan na tinalakay ng mga akdang 
Filipino tulad ng kahirapan, malawak na agwat ng mayayaman at mahirap, reporma sa lupa, globalisasyon, pagsasamantala sa mga manggagawa, 
karapatang pantao, isyung pangkasarian, sitwasyon ng mga pangkat minorya at/o marhinalisado, at ibapa. 

Inaasahang Matututuhan: 

Sa pagtatapos ng kurso, inaaasahang matututuhan ng mga mag-aaral ang mga sumusunod: 

Kaalaman 

1. Maipaliwanag ang sanhi at bunga ng mga suliraning panlipunan sa pamamagitan ng mga makabuluhang akdang pampanitikan. 

2. Matukoy ang mga mapagkakatiwalaan, makabuluhan at kapaki-pakinabang na sanggunian sapanunuring pampanitikan. 

3. Matukoy ang mga katangian ng mahusay na akdang pampanitikan na may kabuluhang panlipunan. 

Kasanayan 

1. Maibuod ang mahahalagang pangyayari at/o kaisipansa akdang binasa. 

2. Makasulat ng akademikong papel na nagsusuri sa kabuluhang panlipunan ng isang akdang pampanitikan. 

3. Makasulat ng sariling akdang pampanitikan na tumatalakay sa isang suliraning panlipunan. 


CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SA KOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 64 ng98 






Halagahan 

1. Mapalalim ang pagpapahalaga sa sariling panitikan. 

2. Maisaalang-alang ang kultura atibapang aspektong panlipunan sa pagsasagawa ng pananaliksik. 

3. Mapahalagahan ang dinamikong ugnayan ng panlipunan realidad at ng panitikan. 

4. Makapag-ambag sa pagtataguyod ng wikang Filipino bilang wika ng panitikang pambansa na nakaugat sa realidad ng buhay at mga pangarap ng 
mga mamamayang Pilipino. 

Bilang ng oras: 3 oras bawat linggo sa loob ng 18 linggo o 54 oras sa isang semester 


Linggo 

Mga Paksa 

1-2 

Batayang Kaalaman sa Panunuring Pampanitikan 

3-14 

Panitikan Hinggil sa Kahirapan 


Panitikan Hinggil sa Karapatang Pantao 


Panitikan Hinggil sa Isyung Pangmanggagawa, Pangmagsasaka, at Pambansa 


Panitikan Hinggil sa Isyung Pangkasarian 


Panitikan Hinggil sa Sitwasyon ng Mga Pangkat Minorya 


Panitikan Hinggil sa Diaspora/Migrasyon 


CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SAKOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 65 ng98 









15-18 


Worksyap sa Pagsulat ng Akdang Pampanitikan (apat na tula, isang sanaysay, 
o isang maikling kwento) 

Rebisyon at Pagpapasa ng Awtput 


SOSYEDAD AT LITERATURA/PANITIKANG PANLIPUNAN (SOSLIT) 

Plano ng Mga Aralin 


Balangkas ng Kurso at 
Sakop na Oraslnaasahang 
Matututuhan 

Mga Paksa 

Metodolohiya 

Materyales 

Pagtatasa 

Kaalaman 

1. Maipaliwanag ang sanhi 
at bunga ng mga 
suliraning panlipunan sa 
pamamagitan ng mga 
makabuluhang akdang 
pampanitikan. 

2. Matukoy ang mga 

mapagkakatiwalaan, 
makabuluhan at kapaki- 
pakinabang na 

sanggunian sa 

panunuring 
pampanitikan. 

3. Matukoy ang mga 

katangian ng mahusay 
na akdang pampanitikan 
na may kabuluhang 
panlipunan. 

Kasanayan 

Batayang Kaalaman sa 

Panunuring 

Pampanitikan 

Pagbubuod 

Pangkatang talakayan 

KWL Chart 

Concept mapping 

Mga piling sanaysay sa mga 
sumusunod na aklat: 

“Kilates : Panunuring Pampanitikan 
ng Pilipinas” 
ni R. Torres-Yu 

“Writing the nation = Pag-akda ng 

Bansa” 

ni B. Lumbera 

“Paano magbasa ng panitikang 
Filipino: Mga babasahing 

pangkolehiyo” nina J. Barrios et al. 

“Sarilaysay: Danas at Dalumat ng 
Lalaking Manunulat sa Filipino” 
nina R. Torres-Yu at A. Aguirre 

Reaksyong papel na 
tumatalakay sa 

kasalukuyang 
sitwasyon ng 

Panitikang Filipino 

Panel discussion 

hinggil sa mga 

kontemporaryong 
isyung panlipunan na 
maaaring paksain ng 
kontemporaryong 
panitikan 

Borador ng planong 
akademikong papel 


CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SA KOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 66 ng98 













1. Maibuod ang 

mahahalagang 
pangyayari at/o kaisipan 
sa akdang binasa. 

2. Makasulat ng 

akademikong papel na 
nagsusuri sa kabuluhang 
panlipunan ng isang 
akdang pampanitikan. 

3. Makasulat ng sari ling 
akdang pampanitikan na 
tumatalakay sa isang 
suliraning panlipunan. 

Halagahan 

1. Mapalalim ang 

pagpapahalaga sa sari ling 
panitikan. 

2. Maisaalang-alang ang 

kultura at iba pang 
aspektong panlipunan sa 
pagsasagawa ng 

pananaliksik. 

3. Mapahalagahan ang 

dinamikong ugnayan ng 
panlipunan realidad at ng 
panitikan. 

4. Makapag-ambag sa 

pagtataguyod ng wikang 
Filipino bilang wika ng 
panitikang pambansa na 
nakaugat sa realidad ng 
buhay at mga pangarap ng 


“Sarilaysay: Tinig ng 20 Babae sa 
Sariling Danas Bilang Manunulat” 
ni R. Torres-Yu 

“Gitnang Uring Fantasya at 
Materyal na Kahirapan sa 
Neoliberalismo: Politikal na 

Kritisismo ng Kulturang Popular” ni 
R. Tolentino 

“Muling-Pagkatha sa Ating Bansa: 
O Bakit Pinakamahabang Tulay sa 
Buong Mundo Ang Tulay Calumpit” 
ni V. Almario 

“Bayan at Lipunan: Ang Kritisismo 
ni Bienvenido L. Lumbera” ni R. 
Torres-Yu 

Piling artikulo gaya ng mga 
sumusunod: 

“REVOLUTIONARY LITERATURE 


AND ART IN THE PHILIPPINES, 

FROM THE 1960s TO 

THE 

PRESENT” ni J. M. Sison 


“#RevolutionGo: Tunqkol 

sa 

makabavana panitikan sa oanahon 

ng Facebook, Twitter 

at 

Instaqram*” ni K. L.Tarima 


CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SA KOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 67 ng98 



















mga mamamayang Pilipino. 



“PANITIKAN TUNGO SA 

KALAYAAN: 1838-1903” ni V. 
Almario 

“MGA LEKTURA 

SA PANITIKANG POPULAR” ni V. 
Almario (ed.) 

“Kasavsavan, Sininq, Lipunan: Anq 

Politika nq Panitikan sa 

Makabaqonq Panahon” ni E. San 
Juan, Jr. 



Kaalaman 

1. Maipaliwanag ang sanhi 
at bunga ng mga 
suliraning panlipunan sa 
pamamagitan ng mga 
makabuluhang akdang 
pampanitikan. 

2. Matukoy ang mga 

mapagkakatiwalaan, 
makabuluhan at kapaki- 
pakinabang na 

sanggunian sa 

panunuring 
pampanitikan. 

3. Matukoy ang mga 

katangian ng mahusay 
na akdang pampanitikan 

Panitikan Hinggil sa 
Kahirapan 

Pagbubuod 

Pangkatang pagbasa 

Think-pair-share sa mga 
ispesipikong teksto 

Pangkatang talakayan 

Pahambing na pagtalakay 
sa magkakaugnay na 
akda 

Concept mapping 

KWF Chart 

Mga akda mula sa alinman sa mga 
sumusunod na antolohiya: 

“Panitikan ng Kahirapan” (Ani, Vol. 
26, CCP) 

“Mga Agos sa Disyerto” nina E. 
Abueg et al. 

“Langaw sa Isang Basong Gatas at 
Iba Pang Kuwento” ni A. 
Hernandez (inedit ni R. Torres-Yu) 

Mqa tula sa blog ni R. Ordonez 

Mga kaugnay na makabuluhang 
awitin (sipatin anq presentasyon ni 
J. Malabanan) 

Patalatang buod ng 
mga pangyayari at/o 
mahahalagang 
kaisipan mula sa 
akdang binasa 

Nirebisang borador 
ng akademikong 

papel 

Borador ng sariling 
akdang pampanitikan 

Pagsulat ng maikling 
sanaysay hinggil sa 
mga binasang akda 


CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SA KOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 68 ng98 




















na may kabuluhang 
panlipunan. 

Kasanayan 

1. Maibuod ang 

mahahalagang 
pangyayari at/o kaisipan 
sa akdang binasa. 

2. Makasulat ng 

akademikong papel na 
nagsusuri sa kabuluhang 
panlipunan ng isang 
akdang pampanitikan. 

3. Makasulat ng sari ling 
akdang pampanitikan na 
tumatalakay sa isang 
suliraning panlipunan. 

Halagahan 

1. Mapalalim ang 

pagpapahalaga sa sari ling 
panitikan. 

2. Maisaalang-alang ang 

kultura at iba pang 
aspektong panlipunan sa 
pagsasagawa ng 

pananaliksik. 

3. Mapahalagahan ang 

dinamikong ugnayan ng 
panlipunan realidad at ng 
panitikan. 

4. Makapag-ambag sa 

pagtataguyod ng wikang 
Filipino bilang wika ng 
panitikang pambansa na 


Iba pang akda na tumatalakay sa 
kahirapan (maaaring pana- 
panahong sipatin ang website ng 
Carlos Palanca Memorial Awards 


Culture Section ng Manila Today 


Seksyong Kultura ng Pinoy Weekly 


KM64 Poetry Collective ; Likhaan; 
Poetry archives ng Bulatlat atbp. 
para sa mas bagong mga akda) 


CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SA KOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 69 ng98 

















nakaugat sa realidad ng 
buhay at mga pangarap ng 
mga mamamayang Pilipino. 


Kaalaman 

1. Maipaliwanag ang sanhi 
at bunga ng mga 
suliraning panlipunan sa 
pamamagitan ng mga 
makabuluhang akdang 
pampanitikan. 

2. Matukoy ang mga 

mapagkakatiwalaan, 
makabuluhan at kapaki- 
pakinabang na 

sanggunian sa 

panunuring 
pampanitikan. 

3. Matukoy ang mga 

katangian ng mahusay 
na akdang pampanitikan 
na may kabuluhang 
panlipunan. _ 


Panitikan Hinggil sa 
Karapatang Pantao 


Pagbubuod 

Pangkatang pagbasa 

Think-pair-share sa mga 
ispesipikong teksto 

Pangkatang talakayan 

Pahambing na pagtalakay 
sa magkakaugnay na 
akda 

Concept mapping 
KWF Chart 


Bahagi ng o isa sa mga sumusunod 
na aklat: 

“Desaparesidos” ni L. Bautista 
(nobela) 

“Poetika/Politika” ni B. Lumbera 
(mga tula) 

“Ka Amado” ni J. Reyes 
(biograpiya) 

“Pitong Sundang: Mga Tula at Awit” 
ni E. Acosta 

“Duquang Lupa” ng KM64 Poetry 
Collective (mga tula) 

Mga tula sa blog ni R. Ordonez 


Patalatang buod ng 
mga pangyayari at/o 
mahahalagang 
kaisipan mula sa 
akdang binasa 

Nirebisang borador 
ng akademikong 
papel 

Borador ng sari ling 
akdang pampanitikan 

Pagsulat ng maikling 
sanaysay hinggil sa 
mga binasang akda 


CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SAKOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 70 ng98 












Kasanayan 

1. Maibuod ang 

mahahalagang 
pangyayari at/o kaisipan 
sa akdang binasa. 

2. Makasulat ng 

akademikong papel na 
nagsusuri sa kabuluhang 
panlipunan ng isang 
akdang pampanitikan. 

3. Makasulat ng sari ling 
akdang pampanitikan na 
tumatalakay sa isang 
suliraning panlipunan. 

Halagahan 

1. Mapalalim ang 

pagpapahalaga sa sari ling 
panitikan. 

2. Maisaalang-alang ang 

kultura at iba pang 
aspektong panlipunan sa 
pagsasagawa ng 

pananaliksik. 

3. Mapahalagahan ang 

dinamikong ugnayan ng 
panlipunan realidad at ng 
panitikan. 

4. Makapag-ambag sa 

pagtataguyod ng wikang 
Filipino bilang wika ng 
panitikang pambansa na 
nakaugat sa realidad ng 
buhay at mga pangarap ng 


Mga kaugnay na makabuluhang 
awitin (sipatin ang presentasyon ni 
J. Malabanan) 

Iba pang akda na tumatalakay sa 
karapatang pantao (maaaring 
pana-panahong sipatin ang website 
ng Carlos Palanca Memorial 
Awards ; Culture Section ng Manila 
Today ; Seksyonq Kultura ng Pinoy 
Weekly ; KM64 Poetry Collective ; 
Likhaan; Poetry archives ng 
Bulatlat atbp. para sa mas bagong 
mga akda) 


CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SA KOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 71 ng98 






















mga mamamayang Pilipino. 





Kaalaman 

1. Maipaliwanag ang sanhi 
at bunga ng mga 
suliraning panlipunan sa 
pamamagitan ng mga 
makabuluhang akdang 
pampanitikan. 

2. Matukoy ang mga 

mapagkakatiwalaan, 
makabuluhan at kapaki- 
pakinabang na 

sanggunian sa 

panunuring 
pampanitikan. 

3. Matukoy ang mga 

katangian ng mahusay 
na akdang pampanitikan 
na may kabuluhang 
panlipunan. 

Kasanayan 

1. Maibuod ang 

mahahalagang 
pangyayari at/o kaisipan 
sa akdang binasa. 

2. Makasulat ng 

akademikong papel na 
nagsusuri sa kabuluhang 
panlipunan ng isang 
akdang pampanitikan. 


Pagbubuod 

Pangkatang pagbasa 

Think-pair-share sa mga 
ispesipikong teksto 

Pangkatang talakayan 

Pahambing na pagtalakay 
sa magkakaugnay na 
akda 

Concept mapping 

KWF Chart 

Panitikan Hinggil sa Isyung 
Pangmanggagawa, 
Pangmagsasaka, at Pambansa 

Bahagi ng o isa sa mga sumusunod 
na aklat: 

“Ang Aso, Ang Pulgas, Ang Bonsai, 
at Ang Kolorum” ni J.R. Munsayac 
(nobela) 

“Mga Ibong Mandaragit” ni A. 
Hernandez (nobela) 

“Sanaysaging” ni E. Matute 

“Muog: Ang Naratibo Ng 

Kanayunan Sa Matagalang 

Digmaang Bayan Sa Pilipinas” ni G. 
Guillermo (iba’t ibang sulating 
prosa) 

“Hijo y Hija de Puta at Iba Pang 
Mga Tula” ni R. Ordonez 

“Simulain: Dulambayan ng 

Manggagawa sa Konteksto ng 
Militanteng Kilusang 

Unyonismo,1980-1994” ni A.B. 

Chua 

Patalatang buod ng 
mga pangyayari at/o 
mahahalagang 
kaisipan mula sa 
akdang binasa 

Nirebisang borador 
ng akademikong 

papel 

Borador ng sariling 
akdang pampanitikan 

Pagsulat ng maikling 
sanaysay hinggil sa 
mga binasang akda 


CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SA KOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 72 ng98 











3. Makasulat ng sari ling 
akdang pampanitikan na 
tumatalakay sa isang 
suliraning panlipunan. 

Halagahan 

1. Mapalalim ang 

pagpapahalaga sa sari ling 
panitikan. 

2. Maisaalang-alang ang 

kultura at iba pang 
aspektong panlipunan sa 
pagsasagawa ng 

pananaliksik. 

3. Mapahalagahan ang 

dinamikong ugnayan ng 
panlipunan realidad at ng 
panitikan. 

4. Makapag-ambag sa 

pagtataguyod ng wikang 
Filipino bilang wika ng 
panitikang pambansa na 
nakaugat sa realidad ng 
buhay at mga pangarap ng 
mga mamamayang Pilipino. 



“Bayan Ko: Mga Tula ng pulitika at 
Pakikisangkot” ni Jose Corazon de 
Jesus (inedit ni M. Atienza) 

“Daluyong” ni L. Francisco (nobela) 

Mga tula sa blog ni R. Ordonez 

“Kabvawan” na KM64 Poetry 
Collective (mga tula) 

Mga kaugnay na makabuluhang 
awitin (sipatin ana presentasvon ni 
J. Malabanan) 

Iba pang akda na tumatalakay sa 
isyung pangmanggagawa, 

pangmagsasaka, at pambansa 
(maaaring pana-panahong sipatin 
ana website na Carlos Palanca 
Memorial Awards; Culture Section 
na Manila Today; Seksyona Kultura 
na Pinov Weekly; KM64 Poetry 
Collective; Likhaan; Poetry 

archives na Bulatlat atbp. para sa 
mas bagong mga akda) 


Kaalaman 

1. Maipaliwanag ang sanhi 
at bunga ng mga 


Pagbubuod 

Pangkatang pagbasa 

Panitikan Hinggil sa Isyung 
Pangkasarian 

Patalatang buod ng 
mga pangyayari at/o 
mahahalagang 


CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SAKOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 73 ng98 


























suliraning panlipunan sa 



Bahagi ng o isa sa mga sumusunod 

kaisipan mula sa 

pamamagitan ng mga 


Think-pair-share sa mga 

na aklat: 

akdang binasa 

makabuluhang akdang 


ispesipikong teksto 



pampanitikan. 



“Walo at Kalahating Dekada ng 

Nirebisang borador 

2. Matukoy ang mga 


Pangkatang talakayan 

Isang Buhay” ni G. Edroza-Matute 

ng akademikong 

mapagkakatiwalaan, 



(nobela) 

papel 

makabuluhan at kapaki- 


Pahambing na pagtalakay 



pakinabang na 


sa magkakaugnay na 

“Sa Ngalan ng Ina: Sandaang Taon 

Borador ng sariling 

sanggunian sa 


akda 

ng Tulang Feminista sa Pilipinas, 

akdang pampanitikan 

panunuring 



1889-1989” ni L. Quindoza 


pampanitikan. 


Concept mapping 

Santiago 

Pagsulat ng maikling 

3. Matukoy ang mga 




sanaysay hinggil sa 

katangian ng mahusay 


KWF Chart 

“Mga Liham ni Pinay” ni R.E. 

mga binasang akda 

na akdang pampanitikan 



Mabanglo (mga tula) 


na may kabuluhang 





panlipunan. 



“Amapola” at “Para Kay B” ni 


Kasanayan 



R. Lee (mga nobela) 


1. Maibuod ang 





mahahalagang 



“Rampa: Mga Sanaysay” ni D. 


pangyayari at/o kaisipan 



Remoto 


sa akdang binasa. 





2. Makasulat ng 



“Kulay Rosas Ang Pintig ng Puso: 


akademikong papel na 



Mga Maikling Kuwento” ni G. 


nagsusuri sa kabuluhang 



Torres 


panlipunan ng isang 





akdang pampanitikan. 



“Talong/Tahong: Mga Kuwentong 


3. Makasulat ng sari ling 



Homoerotiko” inedit nina R. 


akdang pampanitikan na 



Tolentino et al. 


tumatalakay sa isang 





suliraning panlipunan. 



“Laglag-Panty, Laglag-Brief: Mga 


Halagahan 



Kuwentong Heterosexual” inedit 





nina R. Tolentino et al. 



CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SA KOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 74 ng98 











1. Mapalalim ang 

pagpapahalaga sa sari ling 
panitikan. 

2. Maisaalang-alang ang 

kultura at iba pang 
aspektong panlipunan sa 
pagsasagawa ng 

pananaliksik. 

3. Mapahalagahan ang 

dinamikong ugnayan ng 
panlipunan realidad at ng 
panitikan. 

4. Makapag-ambag sa 

pagtataguyod ng wikang 
Filipino bilang wika ng 
panitikang pambansa na 
nakaugat sa realidad ng 
buhay at mga pangarap ng 
mga mamamayang Pilipino. 



Mga kaugnay na makabuluhang 
awitin (sipatin ang presentasyon ni 
J. Malabanan) 

Iba pang akda na tumatalakay sa 
isyung pangkasarian (maaaring 
pana-panahong sipatin ang website 
ng Carlos Palanca Memorial 
Awards; Culture Section ng Manila 
Today; Seksyong Kultura ng Pinov 
Weekly; KM64 Poetry Collective; 
Likhaan; Poetry archives ng 
Bulatlat atbp. para sa mas bagong 
mga akda 


Kaalaman 

1. Maipaliwanag ang sanhi 
at bunga ng mga 
suliraning panlipunan sa 
pamamagitan ng mga 
makabuluhang akdang 
pampanitikan. 

2. Matukoy ang mga 

mapagkakatiwalaan, 
makabuluhan at kapaki- 
pakinabang na 

sanggunian sa 


Pagbubuod 

Pangkatang pagbasa 

Think-pair-share sa mga 
ispesipikong teksto 

Pangkatang talakayan 

Pahambing na pagtalakay 
sa magkakaugnay na 
akda 

Panitikan Hinggil sa Sitwasyon 
ng Mga Pangkat Minorya 

Bahagi ng o isa sa mga sumusunod 
na aklat: 

“Sikami'n Lumad: Bagong 

Panitikan ng Katubong Mindanaw” 
ng Mindanawon Initiatives for 
Cultural Dialogue (iba’t ibang 
akdang pampanitikan) 

Patalatang buod ng 
mga pangyayari at/o 
mahahalagang 
kaisipan mula sa 
akdang binasa 

Nirebisang borador 
ng akademikong 

papel 

Borador ng sariling 
akdang pampanitikan 


CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SA KOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 75 ng98 























panunuring 

pampanitikan. 

3. Matukoy ang mga 
katangian ng mahusay 
na akdang pampanitikan 
na may kabuluhang 
panlipunan. 

Kasanayan 

1. Maibuod ang 

mahahalagang 
pangyayari at/o kaisipan 
sa akdang binasa. 

2. Makasulat ng 

akademikong papel na 
nagsusuri sa kabuluhang 
panlipunan ng isang 
akdang pampanitikan. 

3. Makasulat ng sari ling 
akdang pampanitikan na 
tumatalakay sa isang 
suliraning panlipunan. 

Halagahan 

1. Mapalalim ang 
pagpapahalaga sa sari ling 
panitikan. 

2. Maisaalang-alang ang 

kultura at iba pang 
aspektong panlipunan sa 
pagsasagawa ng 

pananaliksik. 

3. Mapahalagahan ang 

dinamikong ugnayan ng 


Concept mapping 
KWF Chart 


“Isang Mahabang-mahabang 

Paglalakbay Pauwi” ni Levy Balgos 
de la Cruz (mga maikling kwento) 

“Ang Katutubo at Dalawa Pang 
Dula” ni Nonilon V. Queano 

“Mga Kuwento ni Datu Lubay” ni 
Alex C. Delos Santos 

Mga tula para sa lumad 

Mga kaugnay na makabuluhang 
awitin (sipatin ang presentasyon ni 
J. Malabanan) 

Iba pang akda na tumatalakay sa 
sitwasyon ng mga pangkat minorya 
(maaaring pana-panahong sipatin 
ang website ng Carlos Palanca 
Memorial Awards ; Culture Section 
ng Manila Today ; Seksyong Kultura 
ng Pinoy Weekly ; KM64 Poetry 
Collective ; Likhaan ; Poetry 
archives ng Bulatlat atbp. para sa 
mas bagong mga akda 


Pagsulat ng maikling 
sanaysay hinggil sa 
mga binasang akda 


CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SA KOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 76 ng98 
























panlipunan realidad at ng 
panitikan. 

4. Makapag-ambag sa 
pagtataguyod ng wikang 
Filipino bilang wika ng 
panitikang pambansa na 
nakaugat sa realidad ng 
buhay at mga pangarap ng 
mga mamamayang Pilipino. 





Kaalaman 


Pagbubuod 

Panitikan Hinggil sa 

Patalatang buod ng 

1. Maipaliwanag ang sanhi 



Diaspora/Migrasyon 

mga pangyayari at/o 

at bunga ng mga 


Pangkatang pagbasa 


mahahalagang 

suliraning panlipunan sa 



Bahagi ng o isa sa mga sumusunod 

kaisipan mula sa 

pamamagitan ng mga 


Think-pair-share sa mga 

na aklat: 

akdang binasa 

makabuluhang akdang 


ispesipikong teksto 



pampanitikan. 



“Pamilya, Migrasyon, 

Nirebisang borador 

2. Matukoy ang mga 


Pangkatang talakayan 

Disintegrasyon” ni F. Garcia (mga 

ng akademikong 

mapagkakatiwalaan, 



sanaysay) 

papel 

makabuluhan at kapaki- 


Pahambing na pagtalakay 



pakinabang na 


sa magkakaugnay na 

“Diaspora at Iba Pang Mga Kwento” 

Borador ng sari ling 

sanggunian sa 


akda 

ni G. Edroza Matute 

akdang pampanitikan 

panunuring 





pampanitikan. 


Concept mapping 

“Nasa Puso ang Amerika: Isang 

Pagsulat ng maikling 

3. Matukoy ang mga 



Kasaysayan ng Buhay ni Carlos 

sanaysay hinggil sa 

katangian ng mahusay 


KWF Chart 

Bulosan” nina C. Malay at P.C. 

mga binasang akda 

na akdang pampanitikan 



Malay 


na may kabuluhang 





panlipunan. 



Mga kaugnay na makabuluhang 


Kasanayan 



awitin (sipatin ang presentasyon ni 


1. Maibuod ang 



J. Malabanan) 


mahahalagang 






CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SA KOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 77 ng98 













pangyayari at/o kaisipan 
sa akdang binasa. 

2. Makasulat ng 

akademikong papel na 
nagsusuri sa kabuluhang 
panlipunan ng isang 
akdang pampanitikan. 

3. Makasulat ng sari ling 
akdang pampanitikan na 
tumatalakay sa isang 
suliraning panlipunan. 

Halagahan 

1. Mapalalim ang 

pagpapahalaga sa sari ling 
panitikan. 

2. Maisaalang-alang ang 

kultura at iba pang 
aspektong panlipunan sa 
pagsasagawa ng 

pananaliksik. 

3. Mapahalagahan ang 

dinamikong ugnayan ng 
panlipunan realidad at ng 
panitikan. 

4. Makapag-ambag sa 

pagtataguyod ng wikang 
Filipino bilang wika ng 
panitikang pambansa na 
nakaugat sa realidad ng 
buhay at mga pangarap ng 
mga mamamayang Pilipino. 


Iba pang akda na tumatalakay sa 
sitwasyon ng mga pangkat minorya 
(maaaring pana-panahong sipatin 
ang website ng Carlos Palanca 
Memorial Awards ; Culture Section 
ng Manila Today ; Seksyong Kultura 
ng Pinoy Weekly ; KM64 Poetry 
Collective ; Likhaan ; Poetry 
archives ng Bulatlat atbp. para sa 
mas bagong mga akda 


CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SA KOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 78 ng98 





















Kaalaman 

1. Maipaliwanag ang sanhi 
at bunga ng mga 
suliraning panlipunan sa 
pamamagitan ng mga 
makabuluhang akdang 
pampanitikan. 

2. Matukoy ang mga 

mapagkakatiwalaan, 
makabuluhan at kapaki- 
pakinabang na 

sanggunian sa 

panunuring 
pampanitikan. 

3. Matukoy ang mga 
katangian ng mahusay 
na akdang pampanitikan 
na may kabuluhang 
panlipunan. 

Kasanayan 

1. Maibuod ang 

mahahalagang 
pangyayari at/o kaisipan 
sa akdang binasa. 

2. Makasulat ng 

akademikong papel na 
nagsusuri sa kabuluhang 
panlipunan ng isang 
akdang pampanitikan. 

3. Makasulat ng sari ling 
akdang pampanitikan na 
tumatalakay sa isang 
suliraning panlipunan. 


Progress report 

Regular na konsultasyon 
sa guro 

Peer review ng akda 


Worksyap sa Pagsulat ng 
Akdang Pampanitikan (apat na 
tula, isang sanaysay, o isang 
maikling kwento) 

Rebisyon at Pagpapasa ng 
Awtput 


Pinal na borador ng 
akademikong papel 

Pinal na borador ng 
sari ling akdang 
pampanitikan 


CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SA KOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 79 ng98 










Halagahan 

1. Mapalalim ang 

pagpapahalaga sa sari ling 
panitikan. 

2. Maisaalang-alang ang 

kultura at iba pang 
aspektong panlipunan sa 
pagsasagawa ng 

pananaliksik. 

3. Mapahalagahan ang 

dinamikong ugnayan ng 
panlipunan realidad at ng 
panitikan. 

4. Makapag-ambag sa 

pagtataguyod ng wikang 
Filipino bilang wika ng 
panitikang pambansa na 
nakaugat sa realidad ng 
buhay at mga pangarap ng 
mga mamamayang Pilipino. 






SOSYEDAD AT LITERATURA/ PANITIKANG PANLIPUNAN (SOSLIT) - MAPA NG KURSO 


MGA INAASAHANG MATUTUTUHAN SA GENERAL EDUCATION (GE) 

KONKOMFIL 

Kahusayang Intelektuwal (Kaalaman) 


1. Masusing makapagsuri ng “mga teksto” (nakasulat, biswal, pasalita atbp.) 

NT 

2. Makapagpamalas ng mahusay at mabisang komunikasyon (pagsulat, 
pagsasalita, at paggamit ng bagong teknolohiya) 

NT 

3. Makagamit ng batayang konseptong batay sa mga dominyo (domain) ng 
kaalaman 

NT 


CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SA KOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 80 ng98 
















4. Makapaqpamalas ng mapanuri, analitiko, at malikhaing pag-iisip 

NT 

5. Makagamit ng iba’tibang mapanuring paraan ng paglutas ng suliranin 

NT 

Pananagutan sa Sarili at sa Bayan (Halagahan) 


1. Maunawaan ang kompleksidad ng kalagayan ng sangkatauhan 

PM 

2. Maipaliwanag ang karanasan ng sangkatauhan sa iba’tibang perspektiba 

PM 

3. Masuri ang kasalukuyang sitwasyon ng mundo sa pamamagitan ng 
perspektibang lokal at global 


4. Tanganan ang responsibilidad na alamin kung ano ang Pilipino at pagiging 
Pi li pi no 

PM 

5. Mapanuring makapagnilay-nilay sa mga kolektibong suliranin 

PM 

6. Makagawa ng mga makabagong paraan at solusyong ginagabayan ng mga 
pamantayang etikal 

PM 

7. Makapagdesisyon batay sa mga pamantayang moral 

PM 

8. Mapahalagahan ang iba’tibangb anyo ng sining 

PM 

9. Makapag-ambag sa estetika 

PM 

lO.Makapag-ambag sa pagtataguyod ng pagrespeto sa karapatang pantao 

PM 

11. Personal atmahalagang makapag-ambag sa pag-unlad ng bansa 

PM 

Mga Kasanayang Praktika 


1. Epektibong makagampan sa gawain bilang isang pangkat 

NP 

2. Makagamit ng mga kasangkapan gaya ng kompyuter upang epektibong 
makapagproseso ng impormasyon 

NP 

3. Makagamit ng bagong teknolohiya na tutulong at magpapadali sa 
pagkatuto at pananaliksik 

NP 

4. Responsableng mahawan ang mga hadlang sa maayos na paglalakbay sa 
mundo ng teknolohiya 

NP 

5. Makalikha ng mga solusyon sa mga problema sa iba’t ibang larangan 

NP 

6. Magamit ang sariling kaalaman, kasanayan, at halagahan tungo sa 
responsable at produktibong pamumuhay 

NP 

7. Maihanda ang sarili para sa proseso ng habambuhay na pagkatuto 

NP 


CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SAKOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 81 ng98 




























Leyenda: 

NT: Natutuhan 
NP: Napraktis 
PM: Pagkakataong Matuto 


CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SAKOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 82 ng98 






SILABUS NG BAGONG ASIGNATURANG FILIPINO SA KOLEHIYO 
Pamagat ng Kurso: SINESOSYEDAD/PELIKULANG PANLIPUNAN (SINESOS) 

Bilang ng Yunit: 3 yunit 

Deskripsyon ng Kurso: Ang SINESOS ay kurso sa Panitikan na nakatuon sa paglinang sa kasanayan sa kritikal na panonood at komparatibong 
pagsusuri ng mga pelikulang makabuluhan sa konteksto ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng dulog na tematiko ay inaasahang masasaklaw ng kurso ang 
mga paksang makabuluhan sa pag-unawa ng kontemporaryong lipunang lokal, nasyonal at internasyonal, alinsunod sa pagtanaw sa panitikan bilang 
transpormatibong pwersa. 

Inaasahang Matututuhan: 

Sa pagtatapos ng kurso, inaaasahang matututuhan ng mga mag-aaral ang mga sumusunod: 

Kaalaman 

1. Maipaliwanag ang piling teorya sa pagsusuri ng pelikulang panlipunan. 

2. Matukoy ang mga pelikulang panlipunan na makabuluhan sa konteksto ng Pilipino. 

Kasanayan 

1. Magamit ang wikang Filipino sa pagsulat ng komparatibong pagsusuri ng pelikulang panlipunan. 

2. Makapagpahayag ng mga makabuluhang kaisipan hinggil sa kabuluhan salipunan ng mga paksang pelikula. 

3. Mapanuring maisakatuparan ang makrokasanayang panonood. 

Halagahan 

1. Mapalalim ang pagpapahalaga sa mga positibong aspekto ng kultura ng mga mamamayan sa iba't ibang panig ng mundo. 

CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SA KOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 83 ng98 






2. Malinang ang adhikaing makapag-ambag sa pagbabagong panlipunan. 

3. Makapag-ambag sa pagtataguyod ng wikang Filipino bilang daluyan ng makabuluhan at mataas na antas ng diskursong pangkultura, pampanitikan, 
at pampelikula. 

Bilang ng oras: 3 oras bawat linggo sa loob ng 18 linggo o 54 oras sa isang semester 


Linggo 

Mga Paksa 

1-3 

Mga Dulog sa Pagsusuri ng Pelikulang Panlipunan 

• Marxism o 

• Realismo 

• Pormalismo 

• Feminismo 

4-6 

Mga Pangunahing Elemento sa Pagsusuri ng Pelikulang Panlipunan 

• Karakterisasyon/Mga Tauhan 

• Banghay/Plot at/o Sinopsis at/o Buod 

• Sinematograpiya 

• Panlipunang Nilalaman/Social Content ng Pelikula 

7-18 

Panonood at Pagtalakay/Pagsusuri sa Mga Pelikula 


SINESOSYEDAD O PELIKULANG PANLIPUNAN (SINESOS) 

Plano ng Mga Aralin 


Balangkas ng Kurso at 
Sakop na Oraslnaasahang 
Matututuhan 

Mga Paksa 

Metodolohiya 

Materyales 

Pagtatasa 


CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SAKOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 84 ng98 















Kaalaman 

Mga Dulog sa 

Pagbubuod 

Presentasvon hinqqil sa 

Rebyu ng dalawang 

1. Maipaliwanag ang piling 

Pagsusuri ng 


Sinesosyedad 

magkaugnay na 

teorya sa pagsusuri ng 

Pelikulang Panlipunan 

Pangkatang talakayan 


pelikula 

pelikulang panlipunan. 

• Marxism o 

Komparatibong pagsusuri 

“llanq tala hinqqil sa ‘Les 


2. Matukoy ang mga 

• Realismo 

sa magkakaugnay na 

Miserables’” ni P. Pamintuan 


pelikulang panlipunan na 

• Pormalismo 

pelikula sa pamamagitan 



makabuluhan sa 

• Feminismo 

ng Venn Diagram 

“Si bruha, si maqanda” ni P. 


kontekstong Pilipino. 



Pamintuan 




Pagbubuod sa 



Kasanayan 

Mga Pangunahing 

pamamagitan ng 

“llanq punto sa pelikulanq ‘Anq 


1. Magamit ang wikang 

Elemento sa Pagsusuri 

talahanayan 

Babaenq Humavo’” ni R. Tolentino 


Filipino sa pagsulat ng 

ng Pelikulang 




komparatibong 

Panlipunan 

KWL Chart 

Iba panq surinq-pelikula sa Pinoy 


pagsusuri ng pelikulang 

• Karakterisasyon/ 


Weekly at sa Plaridel Journal 


panlipunan. 

Mga Tauhan 

Concept mapping 



2. Makapagpahayag ng 

• Banghay/Plot at/o 




mga makabuluhang 

Sinopsis at/o 




kaisipan hinggil sa 

Buod 




kabuluhan sa lipunan ng 

• Sinematograpiya 




mga paksang pelikula. 

• Panlipunang 




3. Mapanuring 

Nilalaman/Social 




maisakatuparan ang 

Content ng 




makrokasanayang 

Pelikula 




panonood. 





Halagahan 





1. Mapalalim ang 





pagpapahalaga sa mga 





positibong aspekto ng 





kultura ng mga mamamayan 





sa iba’t ibang panig ng 





mundo. 






CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SA KOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 85 ng98 




















2. Malinang ang adhikaing 

makapag-ambag sa 

pagbabagong panlipunan. 

3. Makapag-ambag sa 
pagtataguyod ng wikang 
Filipino bilang daluyan ng 
makabuluhan at mataas na 
antas ng diskursong 
pangkultura, pampanitikan, 
at pampelikula. 


Kaalaman 

1. Maipaliwanag ang piling 
teorya sa pagsusuri ng 
pelikulang panlipunan. 

2. Matukoy ang mga 

pelikulang panlipunan na 
makabuluhan sa 

kontekstong Pilipino. 

Kasanayan 

1. Magamit ang wikang 
Filipino sa pagsulat ng 
komparatibong 
pagsusuri ng pelikulang 
panlipunan. 

2. Makapagpahayag ng 
mga makabuluhang 
kaisipan hinggil sa 
kabuluhan sa lipunan ng 
mga paksang pelikula. 


Pelikulang Hinggil sa 
Isyung Pangkasarian 


Pagbubuod 

Think-pair-share sa mga 
ispesipikong pelikula 

Pangkatang talakayan 

Pahambing na pagtalakay 
sa magkakaugnay na 
pelikula 

Concept mapping 
KWF Chart 

Pagsasadula ng ilang 
bahagi ng pelikula 

“Meet the press” (para sa 
pagpapakilala ng 

mahahalagang karakter) 


“ Everything About Her ” (2016) 

“Sayaw ng Dalawang Kaliwang 

Paa” (2011) 

“Suffragette” (2015) 

“Pride” (2014) 

“Erotisismo ng salita at imahen” ni 

R. Tolentino 

“Mga Kuwentong Barbero: Pi 

Kuwentong Kutsero" ni J. Lerio 

“Review: In ‘Suffragette,’ Feminist 

Insight That’s About More Than the 

Vote” ni A.O. Scott 

“A Cause Unites Unlikely Partners 

in South Wales” by S. Holden 


Rebyu ng dalawang 
magkaugnay na 
pelikula 


CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SAKOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 86 ng98 























3. Mapanuring 

maisakatuparan ang 

makrokasanayang 

panonood. 

Halagahan 

1. Mapalalim ang 

pagpapahalaga sa mga 
positibong aspekto ng 
kultura ng mga mamamayan 
sa iba’t ibang panig ng 
mundo. 

2. Malinang ang adhikaing 

makapag-ambag sa 

pagbabagong panlipunan. 

3. Makapag-ambag sa 

pagtataguyod ng wikang 
Filipino bilang daluyan ng 
makabuluhan at mataas na 
antas ng diskursong 

pangkultura, pampanitikan, 
at pampelikula. 


Panel discussion hinggil 
sa mga paksa ng pelikula 

Iba pang suring-pelikula sa Pinov 
Weekly at sa Plaridel Journal 


Kaalaman 

1. Maipaliwanag ang piling 
teorya sa pagsusuri ng 
pelikulang panlipunan. 

2. Matukoy ang mga 

pelikulang panlipunan na 
makabuluhan sa 

kontekstong Pilipino. 

Pelikulang Hinggil sa 
Migrasyon at Diaspora 

Pagbubuod 

Think-pair-share sa mga 
ispesipikong pelikula 

Pangkatang talakayan 

“Emir” (2010) 

“Careaiver” (2008) 

“Transit” (2013) 

“Unlucky Plaza” (2014) 

“No ilo” (2013) 

Rebyu ng dalawang 
magkaugnay na 

pelikula 


CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SA KOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 87 ng98 


















Kasanayan 

1. Magamit ang wikang 
Filipino sa pagsulat ng 
komparatibong 
pagsusuri ng pelikulang 
panlipunan. 

2. Makapagpahayag ng 
mga makabuluhang 
kaisipan hinggil sa 
kabuluhan sa lipunan ng 
mga paksang pelikula. 

3. Mapanuring 
maisakatuparan ang 
makrokasanayang 
panonood. 

Halagahan 

1. Mapalalim ang 
pagpapahalaga sa mga 
positibong aspekto ng 
kultura ng mga mamamayan 
sa iba’t ibang panig ng 
mundo. 

2. Malinang ang adhikaing 

makapag-ambag sa 

pagbabagong panlipunan. 

3. Makapag-ambag sa 
pagtataguyod ng wikang 
Filipino bilang daluyan ng 
makabuluhan at mataas na 
antas ng diskursong 
pangkultura, pampanitikan, 
at pampelikula. 


Pahambing na pagtalakay 
sa magkakaugnay na 
pelikula 

Concept mapping 
KWF Chart 

Pagsasadula ng ilang 
bahagi ng pelikula 

“Meet the press” (para sa 
pagpapakilala ng 

mahahalagang karakter) 

Panel discussion hinggil 
sa mga paksa ng pelikula 


“Sunday Beauty Queen” (2016) 
“Cesar Chavez” (2014) 

“It’s A Free World” (2007) 

“llo llo: The Movie” ni D. Aguilar 
“Loach films the 

logic of the system” by C. Lotz 

Iba pang suring-pelikula sa Pinoy 
Weekly at sa Plaridel Journal 


CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SA KOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 88 ng98 
























Kaalaman 

1. Maipaliwanag ang piling 
teorya sa pagsusuri ng 
pelikulang panlipunan. 

2. Matukoy ang mga 

pelikulang panlipunan na 
makabuluhan sa 

kontekstong Pilipino. 

Kasanayan 

1. Magamit ang wikang 
Filipino sa pagsulat ng 
komparatibong 
pagsusuri ng pelikulang 
panlipunan. 

2. Makapagpahayag ng 
mga makabuluhang 
kaisipan hinggil sa 
kabuluhan sa lipunan ng 
mga paksang pelikula. 

3. Mapanuring 
maisakatuparan ang 
makrokasanayang 
panonood. 

Halagahan 

1. Mapalalim ang 

pagpapahalaga sa mga 
positibong aspekto ng 
kultura ng mga mamamayan 

Pelikulang Hinggil sa 
Isyung Pampamilya, 
Panreiasyon, at 

Pampag-ibig 

Pagbubuod 

Think-pair-share sa mga 
ispesipikong pelikula 

Pangkatang talakayan 

Pahambing na pagtalakay 
sa magkakaugnay na 
pelikula 

Concept mapping 

KWF Chart 

Pagsasadula ng ilang 
bahagi ng pelikula 

“Meet the press” (para sa 
pagpapakilala ng 

mahahalagang karakter) 

Panel discussion hinggil 
sa mga paksa ng pelikula 

“Filioinas” (2003) 

“Pamilva Ordinario” (2016) 

“Daqsin” (2016) 

“Endo” (2007) 

“Honor Thv Father” (2015) 

“Perdiendo el norte” (2015) 

“In a Better World” (2010) 

“Meow” (2017) 

“The Secret of the Maqic Gourd” 

(2007) 

“Comrade Kim Goes Flvinq” (2012) 

“Karanqalan at kawalanq hustisva” 

ni Y. Fernan 

“A Do-Gooder Vision Clouded by 

Blind Spots” ni A.O. Scott 

Iba pang surinq-pelikula sa Pinov 
Weekly at sa Plaridel Journal 

Rebyu ng dalawang 
magkaugnay na 

pelikula 


CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SAKOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 89 ng98 



























sa iba’t ibang panig ng 
mundo. 

2. Malinang ang adhikaing 

makapag-ambag sa 

pagbabagong panlipunan. 

3. Makapag-ambag sa 

pagtataguyod ng wikang 
Filipino bilang daluyan ng 
makabuluhan at mataas na 
antas ng diskursong 

pangkultura, pampanitikan, 
at pampelikula. 





Kaalaman 

1. Maipaliwanag ang piling 
teorya sa pagsusuri ng 
pelikulang panlipunan. 

2. Matukoy ang mga 

pelikulang panlipunan na 
makabuluhan sa 

kontekstong Pilipino. 

Kasanayan 

1. Magamit ang wikang 
Filipino sa pagsulat ng 
komparatibong 
pagsusuri ng pelikulang 
panlipunan. 

2. Makapagpahayag ng 
mga makabuluhang 
kaisipan hinggil sa 

Pelikulang Hinggil sa 
Isyung Pangkultura 

Pagbubuod 

Think-pair-share sa mga 
ispesipikong pelikula 

Pangkatang talakayan 

Pahambing na pagtalakay 
sa magkakaugnay na 
pelikula 

Concept mapping 

KWF Chart 

Pagsasadula ng ilang 
bahagi ng pelikula 

“Anq Babae sa Septic Tank” 

Rebyu ng dalawang 
magkaugnay na 

pelikula 

(2011) 

“Thv Womb” (2016) 

“K’na, The Dreamweaver” (2015) 

“Debosvon” (2013) 

“The Monk” (2014) 

“Tambien la lluvia” (2010) 

“Panata atsumpa” ni S. Abada 

“Thv Womb: Brillante Mendoza’s 

finest” ni J. Cartalaba 


CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SAKOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 90 ng98 





















kabuluhan sa lipunan ng 
mga paksang pelikula. 

3. Mapanuring 

maisakatuparan ang 

makrokasanayang 

panonood. 

Halagahan 

1. Mapalalim ang 

pagpapahalaga sa mga 
positibong aspekto ng 
kultura ng mga mamamayan 
sa iba’t ibang panig ng 
mundo. 

2. Malinang ang adhikaing 

makapag-ambag sa 

pagbabagong panlipunan. 

3. Makapag-ambag sa 

pagtataguyod ng wikang 
Filipino bilang daluyan ng 
makabuluhan at mataas na 
antas ng diskursong 

pangkultura, pampanitikan, 
at pampelikula. 


“Meet the press” (para sa 
pagpapakilala ng 

mahahalagang karakter) 

Panel discussion hinggil 
sa mga paksa ng pelikula 

Iba pang suring-pelikula sa Pinoy 
Weekly at sa Plaridel Journal 



Kaalaman 

1. Maipaliwanag ang piling 
teorya sa pagsusuri ng 
pelikulang panlipunan. 

2. Matukoy ang mga 
pelikulang panlipunan na 

Pelikulang Hinggil sa 
Kalikasan 

Pagbubuod 

Think-pair-share sa mga 
ispesipikong pelikula 

Pangkatang talakayan 

“Muro-Ami” (1999) 

“Oro” (2016) 

“Avatar” (2009) 

“The Lorax” (2012) 

Rebyu ng dalawang 
magkaugnay na 

pelikula 


CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SA KOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 91 ng98 

















makabuluhan sa 

kontekstong Pilipino. 

Kasanayan 

1. Magamit ang wikang 
Filipino sa pagsulat ng 
komparatibong 
pagsusuri ng pelikulang 
panlipunan. 

2. Makapagpahayag ng 
mga makabuluhang 
kaisipan hinggil sa 
kabuluhan sa lipunan ng 
mga paksang pelikula. 

3. Mapanuring 
maisakatuparan ang 
makrokasanayang 
panonood. 

Halagahan 

1. Mapalalim ang 
pagpapahalaga sa mga 
positibong aspekto ng 
kultura ng mga mamamayan 
sa iba’t ibang panig ng 
mundo. 

2. Malinang ang adhikaing 

makapag-ambag sa 

pagbabagong panlipunan. 

3. Makapag-ambag sa 
pagtataguyod ng wikang 
Filipino bilang daluyan ng 
makabuluhan at mataas na 


Pahambing na pagtalakay 
sa magkakaugnay na 
pelikula 

Concept mapping 

KWF Chart 

Pagsasadula ng ilang 
bahagi ng pelikula 

“Yooi Bear” (2010) 

“Samsara” (2011) 

“Okja” (2017) 

“Pandora” (2011) 

“Malikhainq Kritik nq Kapitalismo sa 

“Meet the press” (para sa 

Tatlonq Pelikulanq 

Mainstream: Ambaq sa 

pagpapakilala ng 

Pedaqohiyanq Mapaqpalaya sa 

mahahalagang karakter) 

Konteksto nq Baqonq General 

Education Curriculum (GEC) Tunqo 

Panel discussion hinggil 

sa Sustentablenq Sistemanq 

sa mga paksa ng pelikula 

Ekonomiko” ni D.M. San Juan 


“Review: In ‘Okja,’ a Girl and Her 


Piq Take on the Food Industrial 


Complex” ni A.O. Scott 


Iba panq surinq-pelikula sa Pinoy 
Weekly at sa Plaridel Journal 


CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SA KOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 92 ng98 





























antas ng diskursong 

pangkultura, pampanitikan, 
at pampelikula. 






Kaalaman 

Pelikulang Hinggil sa 

Pagbubuod 

“April and the Extraordinary World” 

Rebyu ng dalawang 


1. Maipaliwanag ang piling 

Teknolohiya, 


(2015) 

magkaugnay 

na 


teorya sa pagsusuri ng 

Modernisasyon Atbp. 

Think-pair-share sa mga 


pelikula 



pelikulang panlipunan. 

2. Matukoy ang mga 


ispesipikong pelikula 

“Ethel and Ernest” (2016) 




pelikulang panlipunan na 
makabuluhan sa 


Pangkatang talakayan 

“RPG Metanoia” (2010) 




kontekstong Pilipino. 


Pahambing na pagtalakay 

“The Future of Work and Death” 





sa magkakaugnay na 

(2016) 




Kasanayan 

1. Magamit ang wikang 


pelikula 

“ExMachina” (2015) 




Filipino sa pagsulat ng 
komparatibong 


Concept mapping 

“Cloud Atlas” (2012) 




pagsusuri ng pelikulang 
panlipunan. 


KWF Chart 

“Snowpiercer” (2013) 




2. Makapagpahayag ng 


Pagsasadula ng ilang 





mga makabuluhang 
kaisipan hinggil sa 


bahagi ng pelikula 

“Elysium” (2013) 




kabuluhan sa lipunan ng 


“Meet the press” (para sa 

“In Time” (2011) 




mga paksang pelikula. 


pagpapakilala ng 





3. Mapanuri ng 


mahahalagang karakter) 

“Matrix” (1999) 




maisakatuparan ang 
makrokasanayang 


Panel discussion hinggil 

“Pana-panahon anq paqkakataon” 




panonood. 


sa mga paksa ng pelikula 

ni V. Valentin 




Halagahan 



“Imaqininq Anti/Altercapitalism: A 




1. Mapalalim ang 

pagpapahalaga sa mga 



Marxist Readinq of Selected 




CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SA KOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 93 ng98 
























positibong aspekto ng 
kultura ng mga mamamayan 
sa iba’t ibang panig ng 
mundo. 

2. Malinang ang adhikaing 

makapag-ambag sa 

pagbabagong panlipunan. 

3. Makapag-ambag sa 
pagtataguyod ng wikang 
Filipino bilang daluyan ng 
makabuluhan at mataas na 
antas ng diskursong 
pangkultura, pampanitikan, 
at pampelikula. 


Contemporary Dystopian Films” ni 

D. M. San Juan 

Iba pang suring-pelikula sa Pinoy 
Weekly at sa Plaridel Journal 


Kaalaman 

1. Maipaliwanag ang piling 
teorya sa pagsusuri ng 
pelikulang panlipunan. 

2. Matukoy ang mga 

pelikulang panlipunan na 
makabuluhan sa 

kontekstong Pilipino. 

Kasanayan 

1. Magamit ang wikang 
Filipino sa pagsulat ng 
komparatibong 
pagsusuri ng pelikulang 
panlipunan. 

2. Makapagpahayag ng 
mga makabuluhang 


Pelikulang Hinggil sa 
Ekonomya, Politika at 
Kasaysayan 


Pagbubuod 

Think-pair-share sa mga 
ispesipikong pelikula 

Pangkatang talakayan 

Pahambing na pagtalakay 
sa magkakaugnay na 
pelikula 

Concept mapping 
KWF Chart 

Pagsasadula ng ilang 
bahagi ng pelikula 


“Patikul” (2011) 

“Metro Manila” (2013) 

“Siqwa” (2010) 

“Sister Stella L” (1984) 

“Amigo” (2010) 

“Los Ultimos de Filipinas” (2016) 

“History of the Underground” (2017) 
ni S. Dalena 

“Where To Invade Next” (2015) 


Rebyu ng dalawang 
magkaugnay na 
pelikula 


CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SAKOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 94 ng98 






















kaisipan hinggil sa 
kabuluhan sa Iipunan ng 


“Meet the press” (para sa 

“Our Brand is Crisis” (2015) 


mga paksang pelikula. 


pagpapakilala ng 

“The Good Lie” (2014) 


3. Mapanuring 


mahahalagang karakter) 



maisakatuparan ang 



“The Guerilla is A Poet” (2013) 


makrokasanayang 


Panel discussion hinggil 



panonood. 


sa mga paksa ng pelikula 

“Tibak” (2016) 


Halagahan 



“Birdshot” (2017) 


1. Mapalalim ang 

pagpapahalaga sa mga 



“Eve in the Skv” (2015) 


positibong aspekto ng 
kultura ng mga mamamayan 



“Goodbve Lenin!” (2003) 


sa iba’t ibang panig ng 
mundo. 



“Millions” (2004) 


2. Malinang ang adhikaing 
makapag-ambag sa 

pagbabagong panlipunan. 



“Voces Inocentes” (2004) 


3. Makapag-ambag sa 
pagtataguyod ng wikang 



“Chakrawuh” (2012) 


Filipino bilang daluyan ng 
makabuluhan at mataas na 



“The Liberator” (2013) 


antas ng diskursong 



“Selma” (2014) 


pangkultura, pampanitikan, 
at pampelikula. 



“Mandela” (2013) 





“Orapronobis” (1989) 





“The Biq Short” (2015) 





“A Roval Affair” (2012) 





“Capitalism: A Love Storv” (2009) 



CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SA KOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 95 ng98 


























“The Last Emperor” (1987) 

“The Founding of The Republic” 

(2013) 

“The Young Karl Marx” (2017) 

“I Daniel Blake” (2016) 

“Fire at Sea” (2016) 

“Sa mata ng sigwa” ni D. Magtigilca 
“Patikul 

depicts the struggle for education 

amidst armed conflict in Mindanao” 

ni W. Reyes 

“Fallout From a Ruinous Civil War 

Seen Through a Child's Eyes” S. 

Holden 

“Ibonq walang laya” ni S. Natividad 

Iba pang suring-pelikula sa Pinoy 
Weekly at sa Plaridel Journal _ 


SINESOSYEDAD/PELIKULANG PANLIPUNAN (SINESOS) - MAPA NG KURSO 


MGA INAASAHANG MATUTUTUHAN SA GENERAL EDUCATION (GE) 

KONKOMFIL 

Kahusayang Intelektuwal (Kaalaman) 



CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SA KOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 96 ng98 


























1. Masusing makapagsuri ng “mga teksto” (nakasulat, biswal, pasalita atbp.) 

NT 

2. Makapagpamalas ng mahusay at mabisang komunikasyon (pagsulat, 
pagsasalita, at paggamit ng bagong teknolohiya) 

NT 

3. Makagamit ng batayang konseptong batay sa mga dominyo (domain) ng 
kaalaman 

NT 

4. Makapagpamalas ng mapanuri, analitiko, at malikhaing pag-iisip 

NT 

5. Makagamit ng iba’tibang mapanuring paraan ng paglutas ng suliranin 

NT 

Pananagutan sa Sarili at sa Bayan (Halagahan) 


1. Maunawaan ang kompleksidad ng kalagayan ng sangkatauhan 

PM 

2. Maipaliwanag ang karanasan ng sangkatauhan sa iba’tibang perspektiba 

PM 

3. Masuri ang kasalukuyang sitwasyon ng mundo sa pamamagitan ng 
perspektibang lokal at global 


4. Tanganan ang responsibilidad na alamin kung ano ang Pilipino at pagiging 
Pi li pi no 

PM 

5. Mapanuring makapagnilay-nilay sa mga kolektibong suliranin 

PM 

6. Makagawa ng mga makabagong paraan at solusyong ginagabayan ng mga 
pamantayang etikal 

PM 

7. Makapagdesisyon batay sa mga pamantayang moral 

PM 

8. Mapahalagahan ang iba’t ibangb anyo ng sining 

PM 

9. Makapag-ambag sa estetika 

PM 

lO.Makapag-ambag sa pagtataguyod ng pagrespetosa karapatang pantao 

PM 

11. Personal atmahalagang makapag-ambag sa pag-unlad ng bansa 

PM 

Mga Kasanayang Praktika 


1. Epektibong makagampan sa gawain bilang isang pangkat 

NP 

2. Makagamit ng mga kasangkapan gaya ng kompyuter upang epektibong 
makapagproseso ng impormasyon 

NP 

3. Makagamit ng bagong teknolohiya na tutulong at magpapadali sa 
pagkatuto at pananaliksik 

NP 

4. Responsableng mahawan ang mga hadlang sa maayos na paglalakbay sa 
mundo ng teknolohiya 

NP 

5. Makalikha ng mga solusyon sa mga problema sa iba’t ibang larangan 

NP 


CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SA KOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 97 ng98 





























6. Magamit ang sariling kaalaman, kasanayan, at halagahan tungo sa 
responsable at produktibong pamumuhay 

NP 

7. Maihanda ang sarili para sa proseso ng habambuhay na pagkatuto 

NP 


Leyenda: 

NT: Natutuhan 
NP: Napraktis 
PM: Pagkakataong Matuto 


CHED Memo. No. 57, Series of 2017 at MGA SILABUS SA FILIPINO SAKOLEHIYO (Nobyembre2017). Para sa regular updates: www.facebook.com/TANGGOLWIKA 

Pahina 98 ng98 








